Google 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on Hbrary shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| 



j^ fv<yw~ xjsjIXo^^ oi ^<?^ (5we-v C-r^^.ij<y>r- 



IS'lIb 



. fe4 




\^ 



■M) 



Db. Paeet, o'e Bala. 



CYFANSODDIADAU BUDDUGOL 
DOSBARTH TSGOLION PENLLYN, 

1874. 



GAN 

WILLIAM THOMAS (Islwyn), 
EVAN DAVIES, Llangynog, 

A 

HUGH JONES, Llanbhaiadb Mochnant. 



DINBYCH : 
CYHOEDDWYD GAN THOMAS GE^. 



IIDCCGLXXY. 






I- 



N 



^ » 






; 



.•r* 



EHAGTMADRODD. 

Gan fod y diweddar Barcliedig Dr. Parey, o'r 
Bala^ &'i glod yn hysbys drwy ein gwlad oil, ni 
byddai ond ofer ysgrifenu dim am dan 6 yn y 
rhagymadrodd hwn, yn mhellacli na chyfleu ger 
bron rai ffeithiau a ddangosant i^r cyhoedd y 
rheswm dros i bwyllgor Undeb Ysgolion Sab- 
bothol y Methodistiaid Calfinaidd yn Mhenllyn, 
gael eu tueddu i roddi gwobr o ddeg punt am 
farwnad goffadwriaethol iddo. 

T mae dyled Cymru oil yn wir fawr i Dr. 
Parry, a pbery felly tra y parheir i ddarllen yr 
iaith Gymraeg. Ond y mae dyled y Methodist- 
iaid yn fwy iddo nag un dosbarth arall o^n cenedl, 
canys bu yn cydlafurio 4 Dr. Edwards yn eu 
Hathrofa yn y Gogledd am ddeng mlynedd ar 
hugain; sef, o'r flwyddyn 1843 hyd 1873, prydyr 
ymddiswyddodd. Yn y cyfnod hwn, bu yn offer- 
yn amlwg yn Haw Duw i ddiwyllio meddyliau ao 
ysbrydoedd agos yr oil o^r td presennol o'n preg- 
ethwyr yn y Gogledd, a rhai yn y De. Ond o 
bob dosbarth o Fetbodistiaid, Dosbarth Pcnllyn 
sydd dan y ddyled drymaf iddo. 

Y mae Penllyn, nid yn unig yn mwynhau 
firwyth aeddfed ei ysgrifell, ac yn gwrandaw 



IV 



gweinidogion a faont dan ei ddysgeidiaeth bur; 
ond hefyd wedi mwynhau mwy o^i weinidogaetli, 
ei gyfarwyddiadau, a'i gymdeithas bersonol ef ei 
hun, nag un rhan arall o Gymru. Bu yn gofala 
am Ysgolion Sabbothol Dosbarth Penllyn gyda 
ffyddlondeb a llwyddiant na welwyd ei gyflfelyb 
er dyddiau Mr. Charles — o^r flwyddyn 1843 hyd 
nes ei attal iV dilyn gan lesgedd tua diwedd ei 
oes. Hefyd, bu yn gofalu yn gyflFelyb am Ysgol- 
ion Sabbothol Dosbeirth Edeyrnion a Cheryg- 
y-druidion am rai blynyddoedd, pryd y teimlai ei 
hun dan rwymau iV rhoddi i fyny o herwydd 
gormod Uafur. 

Y ffeithiau hyn, a'u cyffelyb, a effeithiasant i 
dueddu meddyliau deiliaid Ysgolion Sabbothol y 
Methodistiaid yn Mhenllyn i gasglu a chynnyg y 
wobr a nodwyd am Farwnad o barch iV goflFad- 
wriaeth ; yr hyn ydoedd yn brif destyn eu cyfar- 
fod cystadleuol blynyddol, a gynnaliwyd yn y 
Bala yn mis Rhagfyr y flwyddyn ddiweddaf. 

Y beirniad ar y testyn hwn ydoedd Dr. Ed- 
wards ; a buasai yn dda genym gael ei feirniad- 
aeth ar y cyfansoddiadau wedi ei hysgrifenu 
ganddo ef ei hun. Ond gan nad ydyw wedi ei 
hysgrifenu o gwbl, eithr yn unig ei thraddodi ar 
y pryd fel yr ydoedd yn ei feddwl; a chan fod 
rhwystr ar ffordd y g^* parchedig i allu cyflawni 
y gorchwyl hwnw yn awr, nid oes genym ond 
gOBod ei feimiadaeth ger bron mor gywir ag y 
gallasem ei hysgrifenu wrth ei wrandaw yn ei 
llefaru noson y cyfarfod Uenyddol yn y Bala. 



Wedi dadgan ei deimladau gyda golwg ar 
bwysigrwydd y gorchwyl o feirnkdu y cyfan- 
soddiadau^ dywedai: — 

'^Daeth wyth o gyfansoddiadau i law, ac y 
maent i gyd yn rhai da. Nid oes un o honynt y 
byddai yn rhaid iV hawdwr gywilyddio ei weled 
mewn argraph. O'r wyth, yr oeddwn yn teimlo 
fod tri yn y dosbarth oyntaf, a^r Ueill yn yr ail 
ddosbarth. T mae y tri eydd yn y dosbarth 
blaenaf yn hynod o dda; sef, Awenydd Trist, 
Morgan Rhys, ac Onesimus, ac y maent yn bur 
agOB yn gyfartal. Pe buasai genym dair gwobr, 
buaswn yn eu dyfarnu i^r tri hyn. Ond wedi eu 
darllen drwodd lawer gwaith, a meddwl yn ddif- 
rifol uwoh eu pen, yr oeddwn yn teimlo y glorian 
yn troi yohydig at ryw un o honynt. Ac i was- 
gar pob ammheuaeth o^m meddwl, mi elwais ^ 
ataf cyfarwydd & beimiadu barddoniaeth, a gof- 
ynais ei farn am danynt, ac yr ydoedd yntau o'r 
rm farn yn ea cylch a minnau. A'm bam ydyw 
mai Awenydd Trist yw/y goreu. Y mae hwn yn 
fwy coeth, ac yn arddangos ar y cyfan farddon- 
iaeth o rywogaeth uwch. Y mae y ddau ereill 
yn wir dda, ac mewn rhai rhanau o^u gwaith yn 
gyfartal i'r cyntaf; ond y maent yn disgyn cryn 
dipyn mewn rhanau ereill. Dengys y cyntaf fwy 
o wastadrwydd, yn gystal a choethder, na^r ddau 
ereill. Ond er hyny, tueddir fy meddwl i gredu 
y bydd yr eiddo Morgan Rhys ac Onesimus ja 
fwy darllenadwy gan ddosbarth lliosog o'n cen- 
edl, yn gymmaint a'u bod yn rhagori ar y cyntaf 



yn mywiogrwydd a cliTwirdeb ea darluniadaa o 
Dr. Pabbt, yn gystal ag mewn odli." 

Dyna swm y feirniadaeth. Mewn canlyniad 
i'r ganmoliaeth uchel.a roddai y beirniad i'r ddwy 
Farwnad ereill yn j dosbarth cyntaf, penderfyn- 
odd J pwyllgor eu prynu, er mwyn eu cyhoeddi 
gyda^u gilydd yn un Uyfr, i fod yn deyrnged o 
barch i goflfadwriaeth yr enwog a'r anwyl Dr. 
Parry, o^r Bala ! Ac yn awr, wele eu hamcan yn 
hyn wedi ei gwblhau. 

Ni fwriedir yn y gradd lleiaf i^r llinellau hyn, 
nao chwaith i'r Uyfr hwn, wasanaethu .fel un 
math o Gofiant i Dr. Parry. Bwriedir i'r ychydig 
nodiadau hyn wasanaethu yn unig fel eglurh&d 
o'r amgylchiadau dan ba rai y dygwyd y llyfr 
oddi amgylch, gan hyderu y bydd yr arwydd hwn 
o barch a ddangosir i goffadwriaeth fendigedig 
Dr. Parry gan Ysgolion Sabbothol Penllyn yn 
foddion i symbylu ei deulu i osod rhyw wr 
galluog ar waith yn ddioed i ysgrifenu Cofiant 
teilwng o hono. Byddai darllen hanes ei fywyd 
yn un o'r moddion effeithiolaf y gellir meddwl 
am danynt i ddeffroi meddyliau ieuengctyd 
Cymru i ymgyrhaedd at brif amcan bywyd gyda 
mwy o egni a difrifwch. Gan fod cyflawnder o 
ddefnyddiau wrth law, disgwyliwn weled Cofiant 
cyflawn iddo yn nwylaw ein cydgenedl ar fyrder. 

Bala, Mai 29ain, 1875. 



MARWNAD 

/ 

Y PAKCH. WILLIAM THOMAS 
(hlwyn). 



Y BOREU. 



Beth yVr dinasoedd mwya'u bri 
At fangreHh enedigaeth di^ 

Y lonydd Bebsham ? — enw sy 
Yn anwyl gan angylion fiy, 
Bhai yno geid yn gwylio^th gryd 
Dan nawdd eu claer adeny dd clyd ! 

Pa beth yw hanes boreu oes 

Y gwron rodd i filoedd loes, 
Gan lanw byd a sain ei fri. 
At banes foreu Pabby ga ! 

Pan dorodd gwawr ei fywyd, llawenhau 
Wnaetb Angel Metbodistiaeth yn y nef, 
Wrtb glywed tyrfa'n dod — sef, tyrfa gref 
O weinidogion Seion yn nesau 
Yn arfog at eu gwaitb^ o'i arfdy ef. 



10 MARWNAD. 

Dangosodd Ibsu i ryw dyrfa Ion 

Dadau Methodistaidd ger ei fron 
Olygfa newydd ar ddyfodol pur 

1 dd^od o addysg Paery cyn bo hir: — 
Dyfodol i ymagor yn ein mysg, 

Rhyw ddwyfol ddydd o sancteiddiedig ddysg 

Yn tori, draw, ar fiyniau Cymru l&n — 

A bu am ennyd seibiad yn en c&n ! 

Pennodwyd i'r bachgenyn yn ei gryd 

Ei geidwad: — angel ffyddlawn. Ar bob pryd 

Fe^i gwyliai, fel pe'n un o lawer mil, 

Wrth fyn'A i^r ysgol ddyddiol, a^r un Sul. 

O'i febyd fe^i benditldwyd gan y Nef, 

Nid oedd dewiniaeth yn ei erbyn ef; 

A bu ei foreu Iwybr, fel mae'n wiw 

I un sydd i ddisgleirio yn ngwaith ei Dduw, 

Yn w;^ o'r cryd i fyny, byd nes daeth 

I gyflawn rym i gydio yn ei waith. 

Ei Iwydd a chwyddodd, do, yn afon fawr, 
Fel gwelir wrth ei gwely gw&g yn awr: 
Ac OS yn fechan yn ei ffynnon wan 
Fel llygad gwlithyn newydd agor bin 
Dan ael blodeuyn, 'roedd mor loew a chlir 
A llygad gwlithyn hefyd, ac mor bur. 

Mor deg, mor addas ydyw mebyd pur 
Yn hanes dynion sydd i fod cyn hir 
Yn gedym dros eu HiOR: mae^n effaith gwiw 
A phrawf o ragarfaethol gynghor Duw. 



MABWNAD. 



11 



Dadbljgiad cysson oM foreuddydd ef 

Fu'i ganol ddydd, a'i hwyr, yn ngwaitli y Nef. 

Nis etifeddodd gyfoeth yn ei gryd, 
Ond etifeddodd fwy nag all y byd 
Ei roi i neb — ^rliieni ft'u holl iiyd 
Ar wasanaethu Duw, a'i feithrin ef 
Yn addysg ac athrawiaeth l&n y nef. 

Yn mhen ei ffordd fe ga'dd yr iawn gyfeiriad- 
Yr addysg sydd yn rhoi o dan gymmeriad 
Sylfaenwaith dwyfol, nas gall holl ystormydd 
Dyfodol oes ei ysgwyd yn dragywydd. 
Bu tad a mam grefyddol yn cyfeirio 
Ffrwd bywyd pan ddechreuai 'n wan lifeirio; 
Ac wedi myn^d o^r ysgogyddion ymaith 
Parhaai yr ysgogiad yn ei eflfaith. 

Bu iddo hefyd ar Sabbothau 'r borau 
TJn ^ addas iawn i ddechreu agor dorau 
Ei fyd meddyliol: — g^ &'i brif feddylfryd 
A'i fyfyr llawn, ar Dduw a thragwyddolfyd. 
Ni ellir cofio Hughes heb gofio hefyd 
Am ryw awyrgylch megys o nefolfyd. 
Am ras i goethi deall^ gwella calon. 
Am rywrai ^n pasio — tebyg i angylion ! 
Bu^r Awen ton un waith yn ei gyfeillach, 
A rhifid ef yn sant o^r puraf bellach : 

> Gwel Y Drysor/a am Mawrth, 1874, tudaL 109. 



12 MAKWNAD. 

Fel teithiwr yn yr orsaf *roedd e'n aros 
Am hwyr gerbydres Ibsu i yinddangcM» — 
I miimaa 'r oedd y byd yn mbell^ 
I minnau'r nef yn agos ! 

Oeid, rywfodd, grefyddolrwydd yn ei wyneb, 
Ac yn ei laith dTysorau o ddoethmeb*— 
A bono yn nn nefol. Anhawdd ydoedd 
I facbgen tirf angbofio y'mben blynyddoedd 
Ddylanwad par ei ddysg a'i breaennoldeb-*- 
Un oedd yn byw ar gyfer tragwyddoldeb! 

Mae'r disglaer foreu yn ymledu weithion, 

A cheir ein harwr yn mysg myrdd Manceinion: 

Mae Parry yn en mysg — ond nid o bonynt; 

Pel pe na bai ^n eu gweVd, ymlwybra drwyddynt. 

Efryda y Ladinaeg ar yr beol, 

Y Groeg yn yr ystr^d — rhyw newydd reel 

Peistrola ef bob dydd. Gymmeriad addien ! 

Mae bob yn aU yn gweitbio ao yn darUen. 

Pe g^lymai am ei fys ryw ddalen Ladin 
IV darllen ar y flfordd: — a dalen wed'yn, 
Nes bwyta'r Uyfr oil. Yn ddiwyd ddiball 
Ai rhagddo i feistroli llyfr arall; 
Un arall eilwaith — ac un arall wed'yn. 
Pel byn, o un i un fe fagai edyn 
Meddyliol, gan ymgodi^n uwcb i wybrau 
Gwybodaeth deg a'i hannberfynol Iwybrau. 
Darllenodd lawer wrth y goleu goreu 



A fedd y byd — goleuni'r wawrddydd foreu, 
Sy^n dyblu yni deall yr efrydydd: — 
Gwell awr o'r Wawr nag oriau roaith o'r hwyr- 
ddydd. 



Y DTDD. 

Y MAWR yn ami gynnwysir yn y bychan, 
Dymaid o fSs gynnwysa fforest lydan : 
Ac yntau trwy yr Tsgol Sul, a'i swyddi, 
Ddangosai fesen yr athrawol deithi — 

Y fesen dyfodd wed^ yn frenbinbren, 
Gan guddio'r Bala^ y Fethodistaidd Athen, 
A Uawer o feddyliol dirf blanigion 

Yn tyfu'n gryf o dan ei chysgod tirion, 
Nes d^od eu hunain yn ysbrydol dderi. 
Bob un yn nawdd i braidd ysbrydol dani. 
Mor felus ydy w olrhain cwrs ei fywyd, 

Y mae fel Uyfr cyfoethog i'm meddylfryd, 
A phob rhyw ddalen newydd yn rbagori, 
Ac yn dyfnhau mewn cyfoeth a goleuni^ 
Nes yw y ddalen ola/jn troi drosbdd 

I Olan'r nef — y "Diwedd^' mawr a'i seliodd! 

O Bersbam i Manceinion — dyna linell 
Heb ar ei gloewder unrhyw niwlen dywell: 



14 MABWNAD. 

O'r Tsgol Sal, hyd risiau gloewon odiaeth, 
I fyny i Areithfa'r Brynedigaeth, 
Oedd gyfres o ysbrydol ddyrcliafiadau 
Uwcli law brenhinol rwysg dan aur goronan. 

O'r Bala, megys eryr cryf, esgynai 
I fyny i'r Brifysgol — ^lle cyrhaeddai 
Uchelion gloewon dysg, gan ymberflTeithio 
Yn mhob cyrliaeddiad freuddwydiasid ganddo, 
Wrth wrandaw Dalton gynt, a Lardner enwog. 
Tchydig a ddyfalai'r ddau dywysog 
Meddyliol hyn, pan fyddent yn darlithio, 
Fod Uangc o^r fath ddyfodol disglaer yno! 

O'r Alban yn ei ol i'r Bala lonydd. 

Oh I mae e' gartre'n awr! a phawb yn ddedwydd 

roddi iddo gadair y ddysgeidiaeth. 

Fe^i llanwodd hi — do, fel cyflawnydd Arfaeih 

Bennodol gan y nefoedd. Do, fe'j llanwodd 

Fel Solomon ei bwlpud, nes gorphenodd. 

Mae gartre'nawrl 'Rwyt tithau, f awen, weithiaja, 

Uwch ben dy bwngc, fel Hong ^r ol myned allan 

O'r afon a'r cul fdr, yn gorfoleddu 

Uwch hen y Wexydd lydcm, gan amledu 

Ei rholfawr hwyliau fel cymmylau gwynion, 

A throi y gallu ar yr holl olwynion 

Hyd eitha'r ager cryf. 

Nid oes golygfa 
O fath yr hon geir im' yn agor yma— 



MABWNAB. 



15 



Dyn mawr yn eistedd mwy i lawr a/r union 
Oanolbwynf ei feddylfiyd a^i holl galon! 
Mae'n gwel'd ei waith oM flaen yn eglur-olau 
Oddi yma hyd ei fedd, heb ddr na rhwystrau. 

Os holir im' Pa beth yw un egwyddor ^ 

Ei lianes aM arweiniad trwy'r holl dymmor 
Hyd at y cyfnod 'nawr sydd yn ymagor ? — 
Pa beth oedd un meddylddrych I6r Rhag- 

luniaeth 
O'i bartlied ef — un amcan Dwyfol Arfaeth ? 
Attebir yn ddiofn — Llunio Athro, 
Cyfodi dyn i godi dynion dano! 

Fe fu yn dlawd yn ninas fawr Manceinion, 
'Roedd eisieu hyny at wneyd Athraw union 
I fechgyn tlodion Cymru: — hwy, fynycha^, 
Sy drwy helbulon fil yn dod i^r Bala. 
Yr oedd llifeiriant boreu 'i amgylchiadau 
Yn groes i gwrs ei fryd a'i dueddiadau, 
'Roedd hyny yn gymmhwysder i gyd-deimlo 
A'r sawl oedd i wynebu'r gwrthlif etto. 

Mae hen long ryfel draw ar lanau'r Hafren, 
Heb ami gadben^ dwylaw, hwyl, na hwylbren; 
Mae wedi ei throi yn llwyr o'r neilldu weithion 
Gan y niweidiau ga^dd mown brwydrau poethion; 
Mae wedi ei throi yn ysgol i blant tlodion. 
Mdr garw bywyd a'i cymmhwysodd yntau — 
Plentyn y don all ddysgu plant y tonau 1 



16 liABWNAD. 

Bu'n nnig yn mysg miloedd yn Manceinion 
(Ond 'r oedd ei ly&au yn gyfeillion ddigon^ 
Er nad yn ami en rhif)^ a'i fyfyriadsui 
Y cyfhod hwn ar fil o lonydd oriau 
At aoaf-nosau wrth y ganwyll iegwan^ 
Fa iddo yr hyn i Moses gynt fa Midian. 
Daeth Moses oH anigedd hirfaith allan^ 
Yn nerthol ^ i ddwyn yr H&d i Ganaan; 
Oymmhwyswyd yntan heb yn wybod iddo^ 
I arwain arweinyddion Seion yno. 
Preswylydd Mawr y Berth a ymddangosodd^ 
Do, iddo yntan — ^a'i dangnefedd gafodd. 

Pe weithiai'n flfyddlawn gyda'i ddosbartliiadan. 
Pel Noah gyda^r arch. Ei hoU serchiadan 
Ymblethent am ei waith. ^Roedd yn ei gader 
Athrawol wrth ei gyflawn fodd bob amser. 
Nid cadair athro o dymmher oer oedd hono, 
Ond cader freichian tad, a'i ddosbeirth cryno 
Pel serchog blant o'i gylch ar nos o anaf, 
Yn holi holion gan eu cyfaill mwynaf. 

^Roedd dysgn ereill iddo yntau^n ddysg. 
Cynnyddodd ei wybodaeth yn en mysg, 
Nes ennill cyrhaeddiadan uwch o hyd 
I arwain ei ddysgyblion tra 'n y byd. 
Pel garddwr yn ei ardd, efelly trodd 
Ein harwr trwy ei ddosbeirth, wrth ei fodd : 
Pe wyddai b^le i bar ysgythra^r gan. 
Pa lb i chwyna, b^le i ddyfrhaa : — 



MAKWNAD. 

A gwBai yr oil mewn cariad^ megys un 
Oedd yn ei elfen yn ei ardd ei hun. 
Ni fu ei waith galedwaith iddo ef, 
Ai trwyddo fel a cwmmwl trwy y nef, 
O.flaen y falmaidd awel — ^fel yr a, 
Yr awel drps y blodeu yn yr ha'. 
^Roedd iddo ef orphwysdra yn ei waith, 
Rhyw fanan gorphwys ar bob cam o'r daiHi. 

Mae pwlpud Cymm oil mewn du 
Ar ol yr efengylydd cu, 

A'i harddodd trwy ei oes : 
Ei arddnll ydoedd srynllun llawn 
O weinido^th uchdiawn- 
MawT ganol bwynt ei ddysg a'i ddawn 

Oedd Crist a lawn ei groes. 

O dan eneiniad rhad y nef, 
Pe godai'r dyrfa gydag ef 

O ^dd y byd yn mhell: 
A phan orphenai'r Sabbath Uon, 
Clustfeiniai ami gredadyn, bron 
Fel un a gly wai'r olaf ddn, 

Yn tori ar wlad sydd well! 

Mae ami bererin erbyn hyn, 

Yn mhell yn mlaen — mae Seion fiyn 

Yn amlwg iddo ef : 
Mae'n cofio'n brawd fel " Cristion'' gu, 
Yn cofio'r '' Efengylydd'^ fu 



17 



18 MARWNAD. 

Yn dangos iddo'r galffordd sy^ 
Yn awr ar ffin y nef. 

Grallesid meddwl pan yn llanw 'i le 

Yn mysg ei ddosbeirth gwiw, nad oedd efe 

Yn unpeth ond Dysgawdwr. Pan yr ai 

IV bwlpud eilwaith^ gell'sid meddwl mai 

'R pregethwr oedd yn unig, gan mor llawn 

Oedd rhinian'r brynedigaeth drwy ei ddawn. 

Addumol arddull^ heb yr ofer wycb ; 

Y coeth a'r athrony ddol, beb y sych : 

Gallasai weithio allan feddwl mawr, 

A^i ddaijgos gefn a gwyneb, nen a Uawr, 

Nes aem oM ogylch: — safai erbyn hyn 

Pel palas o oleuni ar ryw fryn, 

Na fu yn gorphwys amo niwl erioed, 

Na neb yn meiddio ammbeu wrth ei droed. 

Ysbrydol amaeth pur 

Oedd ef, o flpyddlawn ryw : 

Ac ! fel syllai dros y tir 
Hauasai ef i Dduw, 

I weFd pa flfrwyth, pa gynnyrch oedd 

O'i lafur cudd mewn llwyddiant c'oedd. 

Fe ddyblodd ef ei bun. 
Do, lawer, llawer gwaith, 

Trwy fagu gweinidogion da, 
Dorf, at y dwyfol waith; 



MABWNAD. 

Pan ddelo boreu cun 

Yr adgyfodiad mwj, 
Pe gaiff ei wobr fawr ei hun, 

A rhan o^u gwobrau hwy. 

Ni liosogodd nemawr sant 

Ei hunan fel efe, 
Ni bu i nemawr athraw blant 

O'r nifer hyn i'r ne': 
Ac ! ni fydd i nemawr un 
Wobrwyau o'r fath ddwyfol rin. 

Rhyw Paul oedd Paeet gu: 
Ac am bob dysgybl gwiw, 

Ei enw ef oedd Timothy — 
Ei sanctaidd fab yn Nuw. 

Edrychai ar ei ol fel tad, 

Pel un yn gwylio dros ei Md. 



19 



YR HWYR. 

Aeth heibio 'r boreu o ymbarotoi^ 
Y mae cymmylau 'r hwyr yn ymgrynhoi 
Uwch ben y dydd o weithio heb ei ail, 
Bhaid gostwng tdn y gerdd wrth weFd ei haul 



20 MABWNAD. 

Yn araf ostwBg ei ddisgleirdeb clir 
Tu arall i fynyddau'r iywyll dir. 

Gan gariad at ei waith^ 
Fe deimlai braidd yn flin^ 

herwydd fod ei daith 

Yn hwy naV gwaith ei hun— 
Ychydig gamau byr yn hwy, 
Gan rym ei glefyd ola' a'i glwy'. 
Carasai iV ddaearol daith 
Ddybenu gyda'i nefol waith, 
A gyru yn ei harnais Uawn 

1 d^ ei Dad yn hwyr brydnawn. 

Bu athrist ganddo rwystro 'i rym 
Cyn Uwyr waghau ei hadlestr pur; 

Bu'n dristedd, bron, oi*phwyso dim, 
Br 'nawr yn ngolwg Canaan dir! 

'Roedd gwrandaw ar dy sain, 
O ! fawr lorddonen gref. 

Am fisoedd hirion, braidd 
Yn alar iddo ef. 

Y sain bereiddia erioed 
Oedd s^n ei ddosbarth cu, 

A char'sai fyn^d mewn cyflawn oed 
O'u s^ i sain — 

I sain yr anthem fry! 



MABWNAD. 21 

Fe gyrliaeddasai Uawer sant 

nifer ei ysbrydol blant, 
Br^s tro, y ddinas gain : 

0! 'r gorfoleddn'r ochr draw. 
Pan gwrddai hwynt nwch loes a braw. 
Pan deimlai ami gyfeillgar law 
Deimlasai ef o'r blaen! 

Yn mysg y Uu 'roedd yno rai 
O'i ddosbeirth gynt, yn llawenbaa 

O wel'd en hathraw'n dod ! 
Pel yr arweiniodd Parry hwy, 
Arweinient bwythan Parry mwy 

1 weFd y wlad He nad oes clwy', 
Na sain — ond anthem clod. 

Arweinient ef, o fin y d^, 
Trwy engyl fyrddiwn at y GwR 

Ddioddefodd farwol glwy'; 
A chlywyd yn yr anthem fawr 
Rhyw lais na chlywsid hyd yn awr: — 
*Roedd wedi dysgn ar y Uawr 

Y g&n na dderfydd mwy. 

Yn mysg y saith ngeinmil Uon 
Brynasid ar y ddaear hon, 

Cymmerai 'n rhwydd ei le ! 
^Roedd wedi hen feistroli ^r g&n, 
^Roedd wedi dechren ^i chanu o'r bla^n. 



22 MABWNAD. 

Fan gyda'r pererinion glan^ 
Yn dringo tua'r ne'. 

^ Daeth angel hardd & choron wen — 
Ni fu ond ennyd ar ei ben, 

Fe roe y goron gain 
Wrth droed gorseddfa Ibsu cu, 
Gan dd Vedyd, ' Gormod yw i mi ! 
Rhowcli hon i'r Bendigedig fa 

Tn gwisgo coron ddrainP 

Ar hyny rlioddai'r dyrfa i gyd 
En holl goronan i lawr 'r nn pryd, 

Gogoniaint gloewa'r nef : — 
Drwy hyny mae yn nchder nen 
" Goronau lawer ar ei ben/' 
Yn ol yr anthem fawr — " Amen ! 

Y moliant iddo ef I" 



Hen fynwent gyssegredig Llan-t-cil ! 
Ni feddi Iwch, pe bae dy feirwon fil, 
Mwy bendithiedig ! Daear ddedwydd yw 
Dy ddaear di am gynnwys perl mor wiw- 



Mor werthfawr gan y Dwyfol Dad, a wnaeth 
Ei brif ewyllys ar dy drysor caeth. 



MABWNAD. 23 

Boed Gwanwyn deubljg ar dy dyfion dil 

Boed fyrdd dy flodeu, myrdd dy wlithion cu, 

I wylo hwyr a boreu ar y bedd^ 

Lie gorphwys ei weddiUion yn yr hedd, 

Nas gellir aflonyddu arno mwy — 

Lie ni ddaw gelyn byth i beri clwy' ! 

AWENYDD TrIST. 



MARWNAD, 



OAK 



Y PARCH. HUGH JONES, LLANRHAIADR, 

CROESOSWALLT. 



Tbef J Bala! nid oes unman 

Tn nghadwynau'm serch mor d^; 
Du yr edrych arnaf heddyw — 

Beth^ attolwg, barodd hyn? 
Marw Doctor Paeet daflodd 

Gysgod angeu ar bob tu, 
Ac mae pawb^ yn hen ac ieuangc^ 

Ar eu gwedd yn gwisgo du. 

Heddyw mae Cyfarfod Misol 

Sir Feirionydd yn y fro, 
Ar yr hwn am lawer blwyddyn 

Cwlwm cariad ydoedd o: 
Gw&g ei le ! Mor chwith y teimlir ! 

Gwelir colled am y g^ 
Pedrai dywallt olew cariad 

I lonyddu^r tonog dd^. 

Af am dro i'r cwrdd eglwysig 
Heno sy'n y Capel Mawr — 



MARWNAD. 

Gwelaf lu o hen gjdnabod, 

Pererinion ar y Uawr : — 
Ond, pa le mae'r hen brofiadan? 

Angeu ar ddinystriol hynt 
Dorodd ymaith j Sugnedydd 

Weithiai mor ragorol gjnt. 

Troaf etto i d^ galar 

Heddyw sydd yn nghwr y dref— 
Metha^r teulu ymdawelu 

Dan alluog law y Nef : 
Oes, mae amledd o gysurwyr, 

Ond nis gallant weini hedd : — 
P^le mae^r "genad o ladmerydd, 

Un o fil?^^ Mae yn ei fedd! 

Tua^r hen Athrofa anwyl 

Trof fy wyneb ennyd fach; 
Pur lawenydd i fy nghalon 

GweVd ei i>hen yn fyw ac lach; 
Ond pa beth yw^r cyfnewidiad 

Trist a welir ? — dVedwch, fl&'ynd. 
Ni raid atteb — hawdd yw gweled 

Fod ei chalon wedi mynM! 

Beth ! ai ni chaiff Awen Cymru 
Ddiosg ei galarwisg ddu? 

Ai ni roddir i ni hamdden 
Ond i feddwl am a fu? 



25 



26 MAHWNAD. 

Angea sy'n dinystrio 'r seilian 
Yn ein mysg yn brysur iawD, 

Seion^ deffro! gwel dy gyflwrl 
Nef drugarog, beth a wnawn! 

Hybarcli Gorph y Metbodistiaid 

Dan ei glwyfau, dyma fe: — 
Henry Rees, y fraich rymusaf — 

Edward Morgan, lygad de — 
P^le maent bwy ? Ond angeu creulawn 

Bboddaist glwjf i'r fynwes pan 
Y tarewaist Dr. Parry — 

TeimWr Corpb i gyd yn wan. 

Wele^i ^stafell yn y Coleg — 

WeleV gadair — wele^r bwrdd — ' 
Wele ddosbartb o efrydwyr 

Fel arferol wedi cwrdd : 
Plant amddifaid ydynt heddyw, 

Ocbeneidiant dan eu clwy^ — 
'^0! ein Tad — ein Tad — ein Hathraw! 

Ni cbawn yma 'i addysg mwy.^' 

Frodyr ieuaingc, gwn y medrwch 

Faddeu am dro i ddyeithr frawd, 
Ac mai hawdd yr esgusodwch 

Ddagrau ben efrydydd tlawd: 
A yw pobpetb wedi newid ? 

Na: mae Duw yr un yn awr 
A pban y gweddiem arno 

Gynt.yn yr ystafell fawr. 



MARWNAD. 27 

OydwedMwn : — '' Arglwydd tirion I 

Ti a'n gweli ger dy fron 
Yma wedi coUi'n cyfaill 

Goreu ar j ddaear hon ; 
Anfon di ^r Dyddanydd nefol 

. Yma i^n calonau trist, 
Mewn tywyllwcli dod oleimi 

Trwy adnabod lesu Grist. 

^'0 ysbrydiaeth Mr. Parry 

Dyro i ni ddeuparth llawn, 
Modd y'n gweler megys yntau'n 

DduwioJ' a xJefnyddiol iawn; 
Arglwydd, dyro nerth i weithio — 

Gweithio fely gweithiodd ef, 
Fel na chaffo ^i siomi ynom, 

Ond em-,c3!wrdd yn nheyrnas nef. 

"Oofia'i deulu sydd mewn galar, 

Cofia 'u caredigrwydd gwir, 
Yma i^th annheilwng weision 

Bellacli er ys amser hir : 
Tad amddifaid, Barnwr gweddwon, 

Ydwyt ti, a^th enw yn Iahj 
Nertha hwy i gredu ynot, 

Ac i wePd pob peth yn dda. 

^^Oynnhes iawn dymunwn ddiqjch 

I ti am Athrofa rad, 
Ac am estyn oes ddefnyddiol 

Ei sylfaenydd — Nefol Dad; 



28 MAKWNAD. 

Hyd nes dyma I lawr fynyddoedd 
Anwybodaeth — rhagfam hyf, 

Estyn elto'n hir ei ddyddiau, 
Ac arhoed ei Ma 'n gryf." 

Trof i weled hen breswylfan 

Doctor Parey — yma gwell 
Ydyw tewi — cyn ymadael 

Rhoddaf dro iV fyfyr geU; 
le, dyma ^i hen gyfeillion — 

Stuart Mill, a Hamilton; 
Brysiaf ymaith, neu fe'm temtir 

I addoli pen ei flfon I 

Araf gerddaf tua chladdfa 

Enwog anwyl Cil-y-Uyn, 
Sydd fel ogof Maes Macpelah 

Crefydd yr ardaloedd hyn; 
Yno i goledd hen adgofion 

Tan gysgodion angeu trwch, 
Ac i wylo dagrau heilltion 

Gyda'r miloedd uwch ei Iwch. 

Diolch i awelon Penllyn 
Am gusanu etto 'ngrudd; 

0! mae rhywbeth ynddynt heddyw'n 
Gydnaws iawn a^m hysbryd prudd ; 

Lteddfach nag erioed yw sibrwd 
Pob yr awel ar ei thro ; 



MARWNAD. 29 

A pha ryfedd? Llwythog ydyw 
Gran ddwys ocheneidiau^r fro. 

Llawer gwaith bu murmur gwylaidd 
Tonau'r Tegid yn fy nghlust, 

Ond deongli o^r blaen ni fedrais 
. Ystyr dwfn eu pruddaidd "Ust:" 

! mor werthfawr heddyw jdjw 
Cjdymdeimlad natur fwyn; 

Dyry 'i hysgwydd dan y gofid 

Sydd i mi'n rhy drwm iV ddwyn. 

Dyma fedd y Doctor Parry, 

Dyma fedd anwylddyn gwlad, 
Dyma fedd i deimlad cenedl, 

Sydd yn wir yn feddrod tad, 
Fel y tystiai gwedd y miloedd. 

Pan y trowyd Bala dref 
I^r hoU wlad yn Hadadrimmon 

At y dydd y claddwyd ef. 

Ha ! mi welaf fyrdd o lygaid, 

Llygaid aur yr wybren dlos, 
on yn tremio i'r un cyfeiriad, 

dan dywell ael y nos, 
Fel pe byddai^r llanerch fechan 

Heno sydd yn llyngcu bryd 
Pryf y ddaear yn ganolbwynt 

Manwl sylw^r nef i gyd. 



30 



MARWNAD. 

Oes, mae teimlad ganddi hithan, 

Wyla^n awr ei dafnau gwlith 
Ar J bedd — ond hawdd adnabod 

Dagrau'r ddaear yn en plith; 
Croew b^r yw dagrau^r nefoedd, 

Hallt a chwerw'm dagrau i, 
Nid oes le i dristwch yno, 

Ennill nef yw'n colled ni. 

Chwi, angylion, O ! na fedrech 

Adael dagraa plant y Uawr 
Tma i aros, buan flfurfient 

Ar y bedd un deigryn mawr 
Wasanaethai'n golofn deilwng 

Tpia uwch ei farwol ran, 
Nid i anfarwoli^r person, 

Ond i anfarwoliV fan. 

Awen dirion, sych dy ddagrau, 

CadwHh flodeu tlysion wedd, 
Fe gei waith amgenach heddyw 

Na thafla blodeu ar y bedd ; 
Adgof amat sydd yn galw, 

Deisyf mae am help dy law 
Tra^n darlunio Dr. Paery, 

I feddyliau^r oes a ddaw. 

Fel pregethwr, athraw, lienor, 
Saif ei enw 'n hir ar g^oedd. 



MABWNAD. 3 1 

Etto, nid yr un o honynt 

Ohwaith, na'r oil o honynt oedd: 

Dyn oedd Parry — beth yn chwaneg? 
Ansoddeiriau, ffowch yn mhell — 

O elfenau pur dynoliaeth, 
P^le y ceid cyfuniad gwell ? 

Natur o^i liamrywiol ddoniau, 

Iddo fu yn hynod hael; 
Dysg oruchel rodd y diwyll 

Goreu iddo ellid gael; 
Llafar cysson a ddadblygodd 

Ei alluoedd mewn iawn bryd, 
Tra 'r oedd gras ar allor crefydd 

Yn cyssegru^r ffrwyth i gyd. 

Awydd dirfawr am wybodaeth 

Deimlai^n Uengcyn ieuangc oed, 
Ni orphwysai nes cael teimlo 

Copa^r Alps o dan ei droed; 
Tynu wnai gan faint ei syched, 

Yr lorddonen gref i^w safn — 
le, mor y dyn cyffredin, 

Iddo ef nid oedd ond dafn. 

Cynnar iawn ymdori allan 
Yn ei ddefnyddioldeb wnaeth, 

Nid trysori iddo ^i hunan 
Pel y tywod ar y traetli; 



32 MAKWKAI>. 

Tra ei feddwl cryf yn sugna 

Iddo *i hnn yr eang fyd, 
helaethrwydd dwfn ei galon 

Bhoddai allan gyfoeth drud. 

Bronan'r ysgol Sul a'i magodd, 

Ca^dd ei feithrin yn ei chol; 
Yntau'n fab diolchgar, teilwng, 

Dalodd iddi'r pwyth yn ol; 
Yn yr Ysgol Sul a^r Eglwys, 

Ffyddlawn ar ychydig fu, 
Nes ar lawer ei gosodwyd 

6an Berchenog Mawr y t^. 

Megys Iesu, ei Waredwr, 

Saer oedd yntaa 'n moreu ^i oes, 
Nes yn bedair blwydd ar hugain 

I athrofa'r Bala trees; 
Yno, ac wed'yn yn yr Alban, 

Dringodd uchelderau dysg, 
I^w gymmhwyso ^n ^^ ben saer celfydd 

T^ yr Arglwydd yn ein mysg. 

Dwfn fyfyriwr fa, a gweithivrr 
Diwyd, cysson hyd ei oes; 

Mair a Martha gyd-lettyent, 
Ynddo ef heb dynu^n groes, 

Nes cael t^ o^r mwyaf addaa 
I roesawu Brenin Nef, 



f9 



MARWNAD. 33 

Temtid hwn i wneyd ei gartref 
Beunydd dan ei gronglwyd ef. 

Tra yn ddwfn i^r ddaear frasaf, 

Mewn myfyrdod treiddiai ^i wraidd 
Ei ganghenau mewn gweithgarwch 

A orchuddient Gymru braidd; 
Da fu eistedd dan ei gysgod 

I laweroedd yn ein gwJad, 
Rhydd ei ffrwyth i genedlaethau, 

Nerth meddyliol a mwynh&d. , 

Hir ei cofir fel Pregethwr, 

Cymmhwys Efen gy Iwr fu; 
Uchel n6d ei weinidogaeth 

Oedd dyrchafu ^r Iesu cu: 
Trethai ^r hoU-fyd i^r efengyl — 

Dygodd lawer trostan gref 
fiforestydd dyrus Almaen, 

I godi baner gras y nef. 

M6r a brasder Duwinyddiaeth 

Yn ei weinidogaeth gawd — 
Trefn i gadw dyn coUedig, 

Duw yn Dady ac Iesu ^n Frawd; 
Mawr ddirgelwch y CnawdoUad, 

Dyfnder maith ei Aberth ef, 
Gwyrth yr Adgyfodiad r]iyfedd> 

A^r Eiriolaeth yn y nef. 



34 MARWNAD. 

Syhoedd ei athrawiaeth ydoedd, 

Iesu ^r croeshoeliedig Un; 
Teithi ei ysbrjd geid yn amlwg 

Yn J lliwy ac yn y llun; 
Marw Crist — i lygad cariad, 

Aberth Dwyfol ynddo sydd; 
Tra, heb wadu dim o'r aberth, 

lavm yw'r oil i lygad ffydd. 

Hoffus air i Mr. Parry, 

Oedd yr dbet^thj mil a ^yr, 
Yn ei fawredd anghymmharol, 

Yn ei wirfoddolrwydd llwyr; 
Delw^r dyn oedd ar y bregeth, 

Delw^r bregeth ar y dyn — 
Cariad yn addoli ^r aberth, 

Cariad yn aberthu ^i hun. 

Amcan mawr ei hoU bregethau 

Ydoedd gwneyd aberthau byw 
0^1 wrandawyr, a^u cyflwyno 

Yn ddifai ar allor Daw; 
Bnnill pawb ifyw yn sanctaidd 

Yma, megys yn y nef — 
Gwneuthur bywyd pawb yn anthem 

Gynghaneddol ''Iddo Ef.'' 

Cyflawn ydoedd o^r eneiniad 
Oddi wrth y sanctaidd Un — 



MABWNAD. 

Ysbryd barn, ac ysbryd llosgfa, 

Gwres a goleu yn gyttun; 
Mynych, gyda'i bwyslais hynod, 

Gwasgai'r cwmmwl — rhwygai'r lien, 
Nes dyhidlai ^r ysbryd nefol 

Yn gawodydd ar ein pen. 

Cymmbwys iawn yr enw gafodd 

Gan gyffredin lais y wlad — 
loan fwyn, yr ail Ddifeini/dd, 

Dysgybl anwyl: — Pwy a wsid, 
Er yn uchel wertbfawrogi 

Deall clir a llithrig ddawn, 
Mai y galon eang wresog 

Sydd yn gwneyd difeinydd iawn. 

Anhawdd meddwl am ragorach 

Blaenbrawf o fwynhsld y nef, 
Na cbymmundeb yn y Bala 

dan ei weinyddiad ef ; 
Melus gofid marw^r Iesf, 

Nid yn ofnus a di-hedd; 
Troai ef y cofio rhyfedd 

In' yn orfoleddus wledd. 

Er na wisgai 'r enw 'bugail/ 
Etto, pwy fugeiliai 'n well? 

Gwir ofalai am y defaid — 

Portliai'r agos — ceisiai 'r bell: 



35 



36 MARWNAD. 

Hawdd y cyfaddasai 'i hunan 
At boh gradd, ac oed, a maint; 

Braidd na ddVedem mai ei gampwaith 
Ydoedd trin profiadau ^r saint. 

Medrai 'r ffordd i gonglau eithaf 

Celloedd dyfnaf calon dyn ; 
Dygai allan bur brofiadau 

Synent braidd y dyn ei hun: 
Dyfnder geid yn galw ar ddyfnder 

Mewn ymddiddan serchog rhydd, 
Ac o gilfach na ddisgwylid 

Dygai berl i oleu dydd. 

Mynai ar y pwngc dan sylw 

Adnod gan bob brawd a chwaer, 
Cadwai ^r eglwys oil mewn'llafur — 

0! mor ddiwyd! 0! raor daer! 
Nimrod oedd ar ol adnodau^ 

Heliwr cad am arnynt fu — 
O'r ysglyfaeth iawn arlwyai 

Wledd i bawb Tai yn y t^. 

'' Un Q fil '' oedd Mr. Paret 
Fel deonglwr Uwybrau'r Ne^; 

Gyda gair fe chwalai 'r nifwl, 
Gwelid pobpeth yn ei le ; 

A pha ryfedd?— gyda'r truan 
Meddai gydymdeimlad byw, 



MARWNAD. 



37 



Tra cartrefai 'i ysbryd beunydd 
Yn nirgelwch nefol Daw. 

" Mab Dyddanwch " i^r eglwysi 

Tdoedd, megys Barnabas;* 
Llawenbaai o eigion calon 

Pan yn gweFd effeithiau gras 
At yr eglwys, man He deuai; 

A chynghorai gyda s&l 
Bawb i lynu o Iwyrfryd calon 

Wrth yr Arglwydd — doed a ddfil. 

Fel Apolos ' gynt yn Corinth, 

Ymroddedig oedd i'r gwaith — 
Cadam yn yr Ysgrythyran, 

Ymadroddus — Uawn o iaith; 
Athrawiaethai 'n ddiwyd gysson 

Gydag ysbryd gwresog llawn; 
At y rhai trwy ras gredasent 

Cynnorthwyodd lawer iawn. 

Nid i blann ei hanfonwyd, 

Eithr yn benaf i ddyfrhau; 
Wedi i arall argyhoeddi 

Yntau geid i gadarnbau: 
Er fod i^n hathrofa hauwr 

Gwirioneddau, megys Paul, 
Bhaid oedd cael, i gyrhaedd llwyddiant. 

Gwaith. Apolos ar ei ol. 

^Actau id, 23. *Actau xviii 24—27. 



38 MABWNAD. 

Llwyddo wnaeth Athrofa y Gogle<ld 

Trwy gael Pabby iddi 'n rhodd, 
Lljgad craff ei Thad a welodd 

Ynddo fammaetli wrth ei fodd; 
Diwyd lawn y hn 'n ei maethu, 

Gbjjl ei gwylied rhag pob cam; 
Erbyn heddyw, cliwitli ei gweled 

Fel amddifad heb ei mam. 

Yno 'n ail i Ananias 

Oyfarwyddai 'n dduwiol gall, 
Llawer llestr etholedig 

Ddygwyd ato megys dall; 
Dan ei law y caent eu golwg, 

Llenwid hwy &^r Tsbryd Gl&n, 
Ac yn ebrwydd Crist bregethent, 

A^i air ynddynt megys t&n. 

Am eu bod yn anwyl ganddo 

T cyfranai foreu a bwyi', 
Nid ei addysg, ond ei enaid — 

Hunan-ymabertliai ^n Uwyr ; 
At wasanaetb ffydd y Coleg 

Tywallt wnaeth ei nerth a^i hoen- 
Tmorpbwysai yn y drafferth, 

Ymbleserai yn y boen. 

Nid anghofiai yr unigol 
Wrth. ofalu am yr oil, 



MABWNAD. 39 

At ei galon ei hargrepliid, 

Ni chai^r iota fyn^d ar goll; 
Rhifo wnai rifedi 'r Coleg, 

Bhoi i bawb ei enw 'i hun, 
A Chan amlder ei graffineb 

A^i fawr serch, ni phallai un ! 

Mynai waitb gan bob efrydydd; 

I^r esgenlus nid oedd rban 
Yn ei gydymdeimlad— etto 

Pwy mor dyner wrth y gwan ? 
Llongyfarchiad Mr. Parey, 

Dim ond nn ysgydwad Haw, 
Godai^r ysbryd llesg i fyny 

Megys haul ar ol y gwlaw. 

Medrai ef, a^i frwd hyawdledd, 

Osod rhyw ddymunol naws 
Ar y pyngciau mwyaf diflas, 

Barai fod eu dysgu 'n haws; 
Rhoddai swyn ar bethau dyrus, 

Ac yn ngrym ei ddifyr ddawn 
Gwisgai ef a thlysni bywyd 

Esgym sychion-sychion iawn. 

Cofir rhai odfeuon hwyliog, 
Os nad gwlithog, ambell waith 

. Mewn Athroniaeth a Rhesymeg 
Ac wrtli drafod gwreiddiau laith! 



40 MARWNAD. 

S^n o beth cael odlau Horaa^ 

Dan eneiniad uchel ryw ! 
Euclid oer gan dlln yn ffaglu I 

Ffugrau Alsawdd oil yn fyw ! 

Trwy y serch i mewn i^r deall 

Esmwyth iawn y gwnelai flRordd; 
Meddai allu gonc'rai g'ledwch — 

Grallu ^r tan, nid galln ^r ordd : 
Llawer talp o feddwl rhewUyd, 

Diffrwyth, trymaidd fel y pres, 
Ddaeth yn ardd gynnyrchiol brydferth 

Dan ei fywiocaol wres. 

« 

Cynnil iawn o^i farn ei hunan 

Ar faterion ceid ei fod, 
Meitlirin annibyniaeth meddwl 

Yn ei addysg oedd ei n6d ; 
Rhyw annelwig ddefnydd meddwl 

A gyfranai, rhaid i^r dyn 
Oedd ei ffarfio, a'i ddychwelyd 

At ei lun a'i ddelw ei hun. 

Doeth y cuddiai lawer syniad 

Yn yr hesg ar Ian y Ui^, 
A tbrwy gyfres o gwestiynau 

Medrus yr arweiniai ni 
Tuag ato : — ac nid rhyfedd, 

Wedi agor oil y drws. 



UABWNAD. 41 

Oedd i'r hwn a'i darganjyddai 
Wel'd ei fod yn sj^niad tlws, 

Llawer meddwl fu 'n dihoeni 

Mewn caethiwed Aiphtaidd pmdd. 
Lie, heb wellt, priddfeini hawlid, 

Roddwyd ganddo ef yn rhydd; 
Wedi eu denu i'r anialwch, 

Wrth eu bodd llefaru wnaetb, 
Gan eu harwain yn ddiogel 

Tua gwlad y m61 a'r llaeth. 

liawer tuclian a ddioddefodd; 

Llawer torcalonus g^yn 
A wrandawodd — ond mor barod 

Oedd yn wastad i gyd-ddwyn! 
Pan yn cychwyn yr arswydent, 

Ef &'i fraich a barthai ^r aig ! 
Llawer tro y tynodd iddynt 

Ddw& o^r adamantaidd graig! 

Ac i grefydd yr efrydwyr 

Diau bu 'n fagwraeth gref ; 
Teimlid mewn awyrgylch nefol 

Yn ei bresennoldeb ef : 
Perarogledd yr efengyl, 

Yn anymwybodol bron 
Iddo 'i hunan, a ymdaenai 

Odd! wrtho'n don ar don. 



42 IIABWNID. 

laith 01 ddull oedd ''Deuwch ata^'^ 

¥eL yr Athraw Mawr ei ban : 
Ob bn ail i'r Issu addfWyn^ 

Mr. Pasbt oedd j dyn. 
GostyBgedig oedd o galon^ 

Ysgafn oedd ei faicb i'w ddwyn, 
A'i ddysgyblion, braidd na ddVedem 

'Feiddient farw cr ei fwyn! 



Hani byd yma fa'r Athrofs 

Haul, &^i belydr yn ddiball; 
Bhagoriaethan yr atbrawon, 

Golea nn, a gwres y Hall : 
Drwy'r efrydwyr bell gyrhaeddent 

Yn flynyddol donan mawr; 
Ob daetb cwmmwl, Dnw a gadwo 

Haul ein gwlad rhag myn'd i lawr. 

Nid yw 'n rbaid i Mr. Parey 

Fynor feini yma^n gam; 
Iddo'i hnn gwnaeth gofgolofnau 

Safant byd ac yn y farn : 
TyBtion byw ^n llefam am dano 

Geir yn britho gwlad a thref — 
Saif yn boll bulpudan^r enwad 

Gofgolofnau iddo ef. 

Dyn i^w oes, a dyn i oesoedd 
Etto i ddyfod fu ^in brawd^ 

Dyn i'r enwad MetbodiBtaidd^ 
Dyn iV genedl ynddo gawd ; 



J 



MABWNAD. 48 

Tr#y 'r anfarwol ''Wtbdoniadub/' 

Cryfaf golc^n teml yr iaith — 
Asgwm cefn llenyddiaeth Cymni 

Ei hystTrir dymmor maith. 

Liu o brif lenorion Cymru 

Godent ar ei amnaid ef, 
Ac ar faes y "Gwyddoniadub/* * 

Unodd hwy yn fyddin gref ; 
Trwm yw gwelM yr hen gadfridog 

Wedi syrthio yn y g&d, 
Ond mae'r gelyn — Anwybodaeth — 

Ar ei encil yn ein gwlad. 

Chwiliodd gyfandiroedd eang^ 

Holl wyddorau'r byd o'r bron; 
Chwys ei wyneb, gwaed ei galon^ 

Gollodd yn yr ymgyrch Hon: 
Ugain mlynedd casglodd geinion 

Pob gwybodaeth is y nen, 
Gan eu treftiu 'n goron oesol 

At lenyddiaeth Cymru wen. 

Pan yr oedd athrylith Gwalia 

At lewygu o syched blin. 
Dug o holl flfynnonau ^r oesoedd 

Ddyfroedd bywiol at ei min ; 
Gloew fiFrydiau^r ''Gwtddoniadue'^ 

Ddisychedant lawer oes^ 
Ac wrth dreiglo ^mlaen hwy ganant 

Glod yr hwn i ni a'u rhoes. 



44 MABWNAD. 

Enw mawp sy'n gosod mawredd, 

Yn ei oes ar ambell ddyn; 
Dyma ^ osododd fawredd 

At ei enw eyml ei hun : 
Ni chwanega 'i alw 'n '^ Ddoctor^' 

Hanner gronyn at ei fri, 
Ac yn win mae "Mr. Parry '' 

•Yn anwylach genym ni. 

Mawr oedd Parry fel meddyliwr, 

Mawr ei ddysg, a mawr ei ddawn; 
Grym ei dalent hawliai iddo 

Yn mhob cylch edmygedd Uawn: 
Ond ei galon fawr agored 

Oedd gogoniant pena'r dyn-— 
Mawredd moesol, nerth daioni^ 

Prif ogoniant Duw ei hun. 

Byw a wnaeth &'i ben ar fynwes 

Ei Waredwr mwyn o hyd, 
Gan ymwrandaw & chyfrinion 

Ysbrydoliaeth nefol fyd : 
Sugnai ysbryd ei Anwylyd, 

Ac anadla 'i anadl ef, 
Cyn i'w d^ o glai ymddattod 

Ffodd ei ysbryd tua'r nef. 

Yn ei denlu safai 'n uchaf — 
Nid fel brenin yn creu braw; 

At ei wedd ni cheid iV darllen 
Byth y geiriau " Oiliwch draw !'^ 



MAKWNAD. 

Llywodraethai mewn addfwynder; 

Os oedd cyfraith yn y t^, 
Cyfraith rhyddid ydoedd bono, 

Serch a pliarchedigaeth cry\ 

Gwir foneddwr oedd o anian 

Heb ddim cysgod rhodres flFol, 
Ac yn mliob man y gadawai 

Arogl esmwyth ar ei ol. 
Tra mawrbeid ei bresennoldeb 

Yn mbalasau meibion IBTawd, 
Ef ei bun fawrbaai ^n ogymaint, 

Boesaw syml y bwtbyn tlawd. 

Nid rbyw enfys liwiog danbaid, 

Synai fyd k tbegwcb brau, 
Oedd efe, gan Iwyr ddiflanu 

Wrtb in' ati agosbau: 
Seren ydoedd — loew, dawel, 

Daflai lewyrcb clir yn mbell; 
Ond wrtb esgyn iV cbymMogaetb, 

Cbwyddai'n fwy — goleuai'n well. 

Sir Peirionydd, dosbartb Penllyn, 

Tref y Bala 'n anad un, 
Gafodd weled Mr. Parry 

Yn ei fawredd gwir ei bun : 
Tra mae talent yn ymfflacbio 

Trwy y wasg i'r pellder draw. 
Colon nid eglura 'i bunan 

Ond i'r rbei'ny sydd ger llaw. 



45 



44. MABWKAD. 

I'r TsgoHon Sul yn Mhenllyn 

Ffyddlawn fu hjd at j gwraidd; 
Carai 'r ysgol yn angerddol^ 

Gweitliiai erddi gydag aidd; 
Holwyddorwr heb ei gymmhar — 

Ni wnai ei ddyageidiaeth ddo& 
Darfa neb; ond '^perffaith gariad^' 

Geid " yn bwrw allan ofh/* 



Ffyddlawn i'r eglwysi Ueiaf^ 

Fel y mwyaf, cafwyd ef, 
A phregethai mor ymroddgar 

Yn y cwm ag yn y dref ; 
Dng efengyl i'r tylodion, 

A cbyhoeddai gyda bl&s^ 
Fel ei Arglwydd^ " i rai bychcdn 

Anchwiliadwy olud graa. 



i9 



Gwnaeth ei oreu i hyrwyddo 

Achos addysg yn y dref; 
Wrtli y cerbyd trwm ac araf 

Teimlid nertli ei ysgwydd gref : 
Pan &'r ysgol yr ymwelai 

Ymsiriolai gwedd y plant — 
S^n ei droed anfonai drydan 

Bywiol drwy galonau gant. 

Yn flynyddol ar esgynlawr 

Y Gymdeithas Feiblaidd— pwy 

Yn y cylcboedd fedrai gario 
At y dorf ddylanwad mwy f 



HABWNAD. 47 

Pan yn traethu cjfaddasder 

Llyfr y nef i'v tnian tlawd^ 
Ac yn dadleu hawliau 'r pagan^ 

Nid fel noddwr, ond fel bra/ivd? 

Digon mawr oedd Mr. Pabbt 

I gofleidio'r isaf ddyn; 
Digon mawr i ymddarostwng, 

Etto heb anurddo 'i hun; 
Ucliel gais — os iawn yr enw— 

Iddo ef oedd g^jro i lawr 
I ddyrchafu^r bychan eiddil— 

Hyn a^i gwnaeth yn ddwyfol fawr ! 



Ymgyflwynodd, gorph ac enaid, 

I wasanaeth Uwyr ei Dduw; 
Yn mha le y ceid, er chwilio, 

Gynllun gwell o ^'abertli byw? 
Yn y pnlpud — yn y coleg — 

Gartref, yn ei fyfyr-gell — 
Gweithio oedd ei fwyd a'i ddiod^ 

Pan yn agos^ pan yn mhell. 



9y 



Distaw iawn, ond llwyr a chysson 

Oedd ei ymgyssegriad ef; 
Afon ddofh ar lawr y dyflfryn — 

Fytb yn dawel, fyth yn gref ; 
Nid ymguro 'n erbyn creigiau, 

Ond ffrwythloni 'r eang dddl 
Fu ei ran, heb dwrf nac ewyn 

I ryfedda 'r werin flTol. 



48 MAEWNAD. 

Ucliaf swyddi^f gymdeittagfa 

Ddaliwyd ganddo gyda llwydd, 
Ond ni ddaetli i galon enllib 

Fod ei fiyd ar ennill swydd: 
Cuddio ^i hunan oedd ei arfer, 

Mewn cymmanfa, ar j Uawr; 
Duw ei hull a^i dengys heddyw 

Yn nghyn^leidfa nefoedd fawr. 

Tebyg idd' yr haul oedd Parry 'n 

Cuddio 'i hunan yn ei wawl; 
Gwneyd daioni yn ei gylchoedd, 

Fu ei n&d — nid ennill mawl; 
Defnyddioldeb, nid enwogrwydd. 

Bod, nid dangos, oedd ei gais — 
" Yn ychwaneg " rhoddwyd iddo 

Glod ei genedl ag uH llais, 

Llafur corph, a Uaftir meddwl, 

Brofodd iddo 'n faich rhy drwm ; 
Llosgi 'n gynnar wnaeth y fegin, 

A chan wres y toddai 'r plwm: 
Darfu^ do! — ond nid trwy rydu, 

Mewn rhyw hir esmwythyd chwaith; 
Dyn i dreulio ydoedd Parry — 

Gwisgodd allan yn y gwaith. 

l)ydd symmudiad yr Athrofa 
IV phalasdy newydd, gwych, 

Trwm oedd gweled mam y teulu 
Dan arwyddion marwol nychj 



MARWKAD. 

Gorfoleddus ^1 oedd hono, 

Etto, nid gorfoledd pur, 
Gwedd wywedig Mr. Parry 

Oedd i bawb yn '^ ddeilen sur/' 

Vwj anghofia ^i law grynedig 
Pan yn planner irlas bren 

Tn yr ardd y diwrnod hwnw 
^ Dan gawodydd hael y. nen ? 

(Mor briodol yr arwyddlun !) 
Er iV Haw falurio 'n Uwch, 

Pery ^r gwaith am lawer blwyddyn 
Etto mewn gwyrddlesni fflwcli. 

Ai yn atteb i weddiau 'r 

Diwrnod hwnw iddo rhoed, 
Nertb i wasanaethu ^r coleg, 

Braidd mor fywiog ag erioed ? 
Ynte, a oedd gan angeu gal(m, 

Pan ymgiliai 'n ^ysg ei gefn, 
Wedi taraw 'r ergyd gyntaf, 

Ehag rhoi iddo ^r un drachefn? 

Trwm er hyny ydoedd gweled 

Oysgod angen ar ei wedd — 
Tntau 'n crwydro rhwng y ddeufyd, 

Fel yn ^mofyn am ei fedd; 
Disgwyl am ei ymddattodiad, 

Etto ^i Dad yn oedi ^r awr, 
Bhag i ddymod mwy dirybudd 

Daraw Seion wan i lawr. 



49 



50 MABWVAD. 

TJrddwyd ef fi.^r teitl o Ddoethor 

O't Americ bell yn rhodd, 
Fel tystiolaeth cyn ei symmud 

Ddarfod iddo ryngu bodd 
Beimiaid craffa 'r oes : — ^nid bycliaii 

Ydoedd hyn er mwyn ei wlad, 
Ond annbraethol uwch tystiolaetb 

GaMd iV fynwes gan ei Dad. 

Llonodd tysteb ei ddysgyblion 

Lawer ar ei feddwl gwanj 
Tdn oedd hono a anfonwyd 

Megys cenad tua 'r Ian; 
Beclian oedd, ond cenadwri 

Fawr a gludai iddo^ sef 
Fod y dyfnder drwyddo 'n berwi 

gydymdeimlad pur kg ef. 

Daeth ei ddydd i hunan-ddiosg 

Gwisgoedd ei athrawol swydd, 
Wedi eu cadw 'n ddifrycheulyd 

Bellacli ddeg ar hugain mlwydd: 
DynaW dydd y rhoddwyd iddoj 

Megys Aaron, yn eu lie 
Wisgoedd mil mwy anrhydeddus, 

Gogoneddus yn y ne^ ! 

Pan yn rhoi o'i fodd i fyny ^r 

Gadair Athrofaol — cyn 
Vw olynwyr eistedd ynddi, 

Ymddangosodd angel gwyn. 



' MARWNAB. 51 

Oedd yn disgwyl er's blynyddoedd 

Am yr awr iV gludo fry; 
Qorsedd w&g oedd yno 'n barod— 

Deheu law ei Briod en. 



Wedi bod am rai blynyddoedd 

Pel yn Babilon yn gaeth^ 
Yno a^i delyn ar yr helyg, 

Dydd gollyngdod iddo ddaeth ; 
Tua Cbanaan y cychwynodd, 

Ac fel hyn y canai 'n iach — 
'' Peidiwch wylo ! I am going 

To Ood*8 rest ! — fy Sarah bach! 



3> 



" To God's rest !'' O ! air amserol ! 

Ehyw belydryn bychan, tlws, 
Pan oedd pyrth y nef yn agor 

Lithrodd heibio cil y drws, 
Gan oreuro mln y cwmmwl, 

Sydd mor bygddu 'r ochr hyn — 
Sicrwydd fod yr ochr arall^ 

Oil yn ogoneddus *wyn! 

" To God's rest !** sydd yn pereiddio 

Dyfroedd Marah, chwerw flS;S; 
" To God's rest !" i'n brawd ei hunan^ 

Dynodd golyn angen gl&s; 
^' To God's rest !" gymmoda'r tenia 

Ag ymddygiad Brenin braw; 
^To God's rest !" a'n temtia ninnau 

A'r gelyn hyll i ysgwyd llaw. 



52 MARWNAD. 

Ei weiihredoedd a'i canlynant, 

Cyn bo hir i gartre^i Nfer — 
Liu o weinidogioii Cymru, 

Yn disgleirio fel y s6r; 
Bloeddiai amryw un o honynt, 

A'i blaenorodd yno i fyw, 
''Croesaw! croesaw! Athraw anwyl! 

Croesaw i orphwysfa Duw V^ 

Gorpliwys mae oddi wrth ei lafiir, 

Etto gorphwys yn j gwaith ; 
Gorphwys mewn myfyrdod bywiog, 

Mwy i dragwyddoldeb maitb; 
Bob yn draflwngc dyhysbyddai ^r 

Ffrydiau m&n o un i un — 
Bellach uwch tragwyddol ddigon 

Yf o fiFynnon Duw ei hun I 

Gorphwys I gorphwys! Athraw tirion! 

Haeddaist hyn os haeddodd neb^ 
Er fod cenedl gyfan heddyw 

At dy ol k'i grudd yn wleb; 
'Eoedd ya bryd it' gael gorphwyso — 

Maddeu in' am fod mor ffol: 
Ond, yn wir, mae amom hiraeth — 

Hiraeth colon ar dy ol ! 

Hir y pery mynwent Beuno 
In' yn anwyl er dy fwyn; 

Ac i'r ywen uwch dy feddrod 
Cluda'r awel lawer c^yn; 



MABWNAD. 53 

Tn ei changau bythol dduon 

Awen Seion wnaiflf ei sedd; 
Liu o weithwyr etto ddenant— 

En liarfan finiant ar dy fedd. 

Daw dy gorph i^r Ian ryw ddiwmod, 

Megys corph dy Brynwr glkn — 
Corpt a ddea weithrediad grymus, 

Enaid llawn o ddwyfol d&n; 
Corph ysbrydol, gogoneddus, 

Bythol ieuangc, bythol fyw; 
Corph a all, 'r un modd a'r enaid, 

Orphwys yn " ngorphwysfa Duw/' 



Ffydd a w61 yn awr yn eglur 

Poreu 'r Adgyfodiad draw, 
Ar adfeilion teyrnas angeu, 

Charles a thithau 'n ysgwyd llaw; 
Moelydd Penllyn oil yn ffaglu, 

A'r llyn yn berwi hyd y nen — • 
Chwithau ^n tawel deithio i fyny, 

Yn ngherbyd goreu 'r nefoedd wen ! 

Gobaith f^ dy bortreadu, 

Etto mewn athrawol swydd, 
Dan gysgodion Pren y by wyd— 

Tyrfa astud yn dy ^dd; 
Traethu 'r wyt rinweddau ^r Person, 

Hwythau ^n uno yn ei glod — 
Yn y dosbarth gogoneddus, 

Arglwydd da! gaf finnau fod? 



54 IfASWNAD. 

''0! ddedwydd ddydd^ tragwyddol <»phwys 

Oddi wrth fy Uafiir^ yn fy rhajj,, 
Yn ngbanol mdr o ryfeddodau^ 

Heb waelody terfyn byth^ na glani 
Mynediad helaeth mwy i bara 

O fewn trigfanau Tei yn Un; 
Dwfr i nofio heb fynM trwyddo, 

Dyn yn Dduw, a Duw yn ddyn/' 

Onesimus. 



MARWNAD, 



OAV 



Y PARCH. EVAN DAVIES, LLANGYNOG, 
CBOESOSWALLT. 



Sbion Duw, pa beth yw'r siomiant? 

Beth yw^r newydd mawr ei bwys, 
Sydd yn gwelwi dy wynebpryd, 

Ac yn creu'r ochenaid ddwys, 
Weithia 'i ffordd o ddwfn dy fynwes ? 

Dywed beth yw^th ofid cudd ? 
Beth a barodd i dy ddagrau 

Dreiglo ^n afon dros dy rudd ? 

Pob ymdeithydd sydd yn gofyn, 

Gyda phryder, "Beth sy'n bod ?'^ 
Grweled tyrfa ar ol tyrfa 

Tua thref y Bala 'n dod! 
Golwg drymllyd ar y fangre^ 

Pawb yn wylo ynddi sydd — 
Dyeithr a phriodor hefyd 

Yn cydostwng pen yn brudd. 

Ymchwydd tristwch wedi dryllio 
D6r i'n hystafelloedd cudd^ 



56 MARWNAD. 

Gofer galar yn afoni 

Hyd y wlad yn genlli' sydd; 
Cenedl gyfan heddyw ddygwyd 

At y bedd, & golwg syn — 
Cymra sydd yn euro 'i dwyfron 

Yn drallodns! — Beth yw hyn? 

Pabrt 'r Bala wedi marw! 

Dyma a gynnhyrfodd stdr 
Galar Cymru i ymchwyddo 

Fel y rhwygai 'r cauad dddr: 
Dyma'r achos o'r ewynfanu 

A'r galaru ar bob llaw, 
Dyma wna i'r galon grynu 

At lesmeirio yn ei braw. 

Dyma un bu raid i Gymru 

Wneyd o bono gyfrif mawr — 
Un o^i meibion glewaf fagodd 

At ei glin yn farw ^n awr! 
Heddyw hefyd yw d'iwmod 

Appwyntiedig Gwalia gu 
I roi Uwcb ei mab i orwedd 

O dan len y ddaear ddu. 

Lief wylofus sydd yn Rama^ 
Galar dwfh ac ochain mawr; 

Methodistiaeth, megys B.abel^ 
Am ei pblant yn wylo 'n awr I 

Ni f;^ gysur, am nad ydynt; 
Gweddw ddiblant — mae ei bron 



MARWNAD. 57 

Dyner dan archoUion dyrnod 
Angeu 'n gwaeda 'r adeg hon. 

Ond nid plaid nac enwad heddyw 

At ei ol yn teimlo geir; 
Y mae hoU enwadau Cymru 

dan archoU na welUieir ; 
Gysgod an gen wedi taenu 

Hyd eu hawyr orchudd len, 

Nad oes haol^ na lloer^ na seren^ 

Tn llewyrchu uwch eu pen, 

Swyddi gweigion, sefydUadau 

Yn amddifad sydd yn awr; 
vMae y bwlch o^i ol iV ganfod 

Yn mhob oylch yn adwy fawr: 
Parky oedd yn un o'r mawrion, 

Ag y rhaid cael Uawer un 
Cyn y gwneir y He yn gyflawn 

Lenwid ganddo ef ei hun. 

Adgof sydd k'i fys yn dangos 

1 ni o ba le y daetb — 

Nodi 'r rbiwiau serth a ddringodd, 

Cyfrif y gorchestion wnaeth; 
Er mai bychan ei ddechreuad^ 

Dirfawr fu ei gynnydd ef— 
Aber eiddil wrth ymdreiglo 

Yn ymchwyddo 'n afon gref. 



58 MARWKAD, 

Enwi gyda pliarclias adgof 

Wneir ei enedigol le ; 
Er mop ddinod yw y fangre 

Ca'i mawrliaii gan engyl ne': 
Bydd enwogrwydd ar ddistadledd 

BsBSHAM fechan er ei fwyn — 
Ebw Pabbt a fendithiodd 

Enw ^r He & bythol swyn. 

Bebsham ga^dd y fraint o gaddio 

Tn ei mynwes dlws i Dduw, 
Un o'r llestri etholedig 

Pu o'r golwg ynddi 'n byw; 
Felly mae y nef yn arfer 

Noddi ei breintiedig blant 
Tn neillduedd ardal unig, 

Megys '^myrtwydd yn y pant/' 

Trwy gael mam a thad crefyddol, 

Eistedd bu wrth draed y saint; 
Addysg dduwiol ar yr aelwyd 

Oedd ei enedigaeth fraint; 
Cynghor tad ar groesflFordd bywyd 

Pu 'n fynegbost iddo ef — 
Bys esiampl ei fam gyfeiricnid 

Gamrau John i ffordd y nef. 

Tn helyntion m&n yr aelwyd 
Caed awgrymiad lawer gwaitb. 

Am y mawredd ddaeth i'r golwg 
Tnddo yn mhen blwyddi maitti ; 



MABWNAD. 59 

Nid oedd hyny ond pelydryn 

Prydferth, disglaer^ fel j wawr— 

Rhyw flaen genad yn cyhoeddi 
Diwmod o ddisgleirdeb mawr. 

Bendith oedd iV athraw ysgol, 

Dan arweiniad Haw y nef, 
Boi i arall y gofyniad 

Oedd yn disgyn arno ef; 
Penderfynodd mewn eiddigedd 

Na cheid ei ddirmygu mwy — 
Troediad ^ch ysigai 'r d'warchen, 

Blaendardd derwen wthiodd trwy. 

Arwr fu ar feusydd ymdrech, 

Fe ochelodd ffyrdd y flEbl, 
A gadawodd ei gyfoedion 

Pwy na banner oes ar ol: 
Yn yr Ysgol Sul, a'r eglwy;, 

Tmddyrchafai 'n nchel d^r — 
Galwyd amo i swyddogaeth 

Cyn cyrhaeddyd oedran g^. 

Erbyn hyn yr oedd dysgeidiaeth, 

A^i hudoliaeth^ wedi dwyn 
Galon John iV hoffi 'n ddirfawr, 

Gan ei ddal k'i girmus swyn; 
Mop angerddol ei ddyhead— 

Yr oedd yn sycliedu am 
Lyfr i'w ddarllen, megys plentyn 

Yn sycheda am fron ei fanu 



60 MABWNAD. 

Er fod awydd ei rieni 

Yn ddigonol ar ei ran, 
Cul oedd porth cyfleusdra iddo— 

Braicli cynnorthwy ^n hynod wan; 
Tros derfynau amgylchiadau 

Gorfu dreisio dysg o hyd; 
Arfer bod yn ddigon caled 

Wrth athrylith mae y byd. 

Ond rhyw fantais fawr neu gflydd 

Mewn anfantais a fwynheir, 
Anghyfleusdra dybryd hefyd 

Mewn cyfleusdra ^n fynycli geir; 
Eiddil ydyw y planhigyn 

Dyf dan gysgod coeden lawn — 
Felly y mae cysgod cyfoeth 

Wedi nycliu llawer iawn. 

Ymdrech ydoedd bywyd Parry— 

Mwya'r rhwystrau, cryfa'i sSl; 
Sugnodd laeth o fronau prinder — 

Lladdodd lew, a cbafodd £61; 
Nid oedd anhawsderau iddo 

Amgen meircli i'w gario ^mlaen, 
Gris i ddringo i enwogrwydd, 

Wnai o bob tramgwyddus faen. 

Cure bu wrth bortli dysgeidiaeth, 

Trwyddo ^r aeth i V sanataidd swydd ; 

Ei ymroddiad yn Manceinion 
Gil-agorodd dd6r ei Iwydd: 



MAEWNAD. 61 

At ol dydd o lafor caled^ 

Yn ei awr hamddenol ai 
Vt llyfrgelloedd am wybodaeth — 

Cysson oedd fel Uanw a thrai. 

Daeth i'r Bala^ imig ffynnon 

Dysg ei enwad ar y pryd. 
Gran ddych'inygu yn ei awydd 

Leibio dyfroedd ho no i gyd; 
Hawdd oedd darllen yn ei ymdrech, 

Ranau o'i ddyfodol glod — 
Wele fywyd o ymroddiad 

Diwyd am ei deilwng n6d. 

Croesodd fryniau anfanteision 

Tua'r Alban, mewn boddMd; 
Nid i brynu cyfrwy ymffrost 

I farchogaeth dylni 'r wlad; 
Ond i geisio y trysorau 

Yn yr ieithoedd meirwon sydd, 
Ac er cyfoethogi ei feddwl 

Chwiliodd lawer ogof gudd. 

Wedi trethu amgylchiadau 

Hyd yr eithaf, daeth yn ol, 
Lledai ^r Bala freichiau cariad 

Am ei dderbyn ef i^w cbdl : 
Br fod yno ^r yn planu, 

Mynid arall i ddyfrhau; 
Daeth y cynnydd mawr yn amlwg 

Fel canlyniad gwaith y ddau. 



62 lliBWNAD, 

Aeth yn athraw i'r Athrofa, 

Oa oedd hyny iddo 'n fri ; 
Bnan y daeth enw Parrt 

Ynenwogrwyddiddihi: 
Dan sylfeini y sefydliad^ 

Ymollyngai rhagfam gwlad, 
Nes i lafur yr athrawon 

Roi i'w gwaelod gadamhad. 

Yn ffurfafen y cyfundeb 

Haul dysgeidiaeth sydd yn awr; 
Bu ein tadau 'n Uawenychu 

Pan o bell yn gw^elM y wawr : 
Lla fu 'n ymbalfalu am addysg, 

Megys John Elias fwyn, 
Heb un fantais yn eu cyrhaedd 

Amgen goleu canwyll frwyn. 

Tymmer dda, a charedigrwydd, 

Yni Parry gyda ^i swydd, 
Medr i wneyd y dwfn yn eglur 

Oeddynt brif elfenau 'i Iwydd : 
Nid oedd dim yn dra-arglwyddaidd 

Yn ei ddull, ei foes, na^i ddawn; 
Tynai yr efrydwyr ato 

I agosrwydd hapus iawn. 

Pan y gwelid rhai o honynt 

Wedi eu dal gan brudd-der mawr- 

Bbyw ddych'mygol anhawsderau, 
Yn eu llethu ^n Uwyr i lawr. 



MARWNAD. 

Teg sirioldeb Dr. Paery 

Yn ea plith am awr neu ddwy, 
Fel tywyniad haul^ a ddifai 

Niwl ea digalondid hwy. 

Wrth gyfranu dysg i ereill 

Yr oedd ef yn dysga ei hun ; 
Wrth wasgaru ei drysorau 

Nid oedd byth yn colli 'r un; 
Dyma ydyw 'r ddeddf sefydlog, 

*'A ddyfrhao a ddyfrheir,'^ 
Yntau 'r enaid hael wrth roddi 

Yn ddieithriad a frasheir. 

Dr. Parry oedd yn dysgu 

Pawb i feddwl drosto 'i hun, 
Nid rhoi barnau ystrydebol 

I grebachu meddwl dyn; 
Agor dorau teml gwybodaeth 

Fr efrydwyr yr oedd e' — 
Gyrai hwynt i mewn eu hunaiu 

I ysbeilio stor y He- 

Byddai 'n dadrys cyfundraethau 

Hen athronwyr dwfn y byd, 
Dygai allan i eglurder 

Ddyfaliadau 'rhai'n i gyd; 
Dyrus byngciau Rhif a Mesur, 

Fel o^r anweledig draw, 
A eglurai fel pe buasent 

Yn gerfiedig ar ei law. 



63 



64 MAKWKAD. 

Torodd rwymau Uawer meddwl 
Ydoedd mewn cjbethiwed tjn, 

Crewyd llawer nn o newydd 
Yn ei ddosbarth ef oyn hyn : 

Byddai 'n dweyd yr un syniadau 
Lawer modd a llawer llun, 

Nes eu tafla 'n ganfyddadwy 
I ddallineb noeth ei hun. 

Er ei liaws Aagoriaetliaii 

Dr. Parey nid yw mwy, 
Llawer t6 geir o'r efrydwyr 

Heddyw 'n wylo dan eu clwy'; 
Dros ei fedd at d^ 'r Athrofa 

eluded awel oesau i ddod 
Anadl bywyd i^r efrydwyr— 

Aidd i gyrchu at y n6d. 

Gyda bod yn athraw enwog 

Yn ei gylch, fel cenad liedd 
Creodd iddo 'i hunan enw 

Na ddifodir gan y bedd; 
Ymaberthodd i was^naethu 'r 

Lleoedd gweiniaid yn y sir, 
Mwyda 'r dagrau lawr addoldai 

Bychain Meirion dymmor hir. 

Efengylaidd oedd ei ysbryd, 
A'i ymadrodd fel y gwin ; 

Bywiol ydoedd ei athrawiaetb, 
Yn cyfranu dwyfol rin; 



MARWNAD. 65 

Nid y daran a'i nodweddai— 
Nid y dychryn mawr a'r braw; 

Ond i olwg tir y bywyd 
Fe'n cymmerai yn ei law. 

Nid ai 'n fynych i ben Sinai, 

Hen gartrefle ^r t&n a'r m^g, 
Nac ycbwaitli i fynydd Bbal, 

I gyhoeddi 'r dwyfol -^g; 
Ar Galfaria ^n traethu Heddwch • 

Yr oedd ef yn hoffi byw, 
Neu ar hyfryd fi'yn Gerazim, 

Yn cyhoeddi bendith Duw. 

Dacw fe yn yr Areithfa, 

Amom teifl edrychiad lion, 
Etto teimlad dwfn ei ysbryd, 

Sy'n dygyfor yn ei fron; 
SSI ennynir yn ei galon, 

Gwna ei eirian ^n farwor byw, 
Tyrfa orfydd dystio^n ddirgel— 

"Dyma eneiniedig Duw!^' 



Gan newydd-deb drychfeddyliau, 

A chan faint y dwyfol swyn, 
Clyw yr banner byddar edryd 

Drwy 'r ymadrodd treiddiol mwyn- 
Clust y dyrfa yn hoeliedig 

HoUol wrth ei enau sydd, 
Deigryn gydag ami ocbenaid 

Yn bradychu 'r teimlad cudd. 



66 MARWNAD. 

Mae yn olrhain egwyddorion 

Sydd yn cwrdd yn angeu ^r groes ; 
Dywed, Boed! — a bydd goleuni 

Uwcli ben caddug llawer oes; 
Cymmliariaeth'au yn ddifesur 

Wasanaethant amo ef j 
Celf a natur sydd yn rhedeg 

Wrth ei arch &'r gair i dref. 

Byddai 'n chwilio ystafelloedd 

Cudd-ddirgelion calon dyn, 
Tynai ddarlun byw o fynwes 

Y pechadur iddo 'i bun; 
Gyda grym ei ymresymiad, 

Cbwelid gau noddfeydd ei oes, 
Fel nas gallai gael ymwared 

Hyd nes dyfod at y Grroes. 

Bywiol Ysbrydoliaeth nefol 

Geid yn gorphwys arno fe; 
Gyda'r cyntaf air o^i enau 

Teimlid Duw yn Uanw ^r He : 
Pelydr byw o haul ei feddwl, 

Oedd pob brawddeg iddo 'ef, 
Pyddai ^n twymno a goleuo, 

Heb na bloedd, na chodi lief. 

Teimlad cyjjnulleidfa megys 
Telyn yn ei ddwylaw gawn, 

A phob tymmher yn cynnhyrfu 
Wrth gyffyrddiad bys ei ddawn; 



MARWNAD. 

T dylanwad araf gerddai 

Pel y ohwaon yn y dail; 
Byddai 'r dyrfa dano 'n wylo 

Ac yn gwenu bob yn ail. 

Heddyw mae ardaloedd Cymra 

Gawsant brawf o^i hyfryd ddawn. 
Am na chlywant ei leferydd 

Etto yn biraetlius iawn; 
Mud y w 'r Uais a fu 'n gwefreiddio 

Cynnulleidfa fawr cyn hyn—- 
Ffrydlif yr hyawdledd tyner 

Fferodd ar y wefus syn. 

Yr oedd meddwl Dr. Paery 

Megys amgueddfa lawn^ 
Pob gwybodaeth wedi ei gosod 

Yn ei lie yn drefnus iawn; 
Hanesyddiaeth ac Atlironiaetli, 

Hynafiaethau 'r byd o^n blaen, 
HoU gyfrinion Celf a Gwyddiant, 

Yno ger ein bron ar daen. 

Cyfoeth enwog i^n llenyddiaeth 

Trwy ysgrifell Parry ddaeth, 
Dwyn i gyrhaedd gwerin Cymru 

Fantais cylchoedd uchel wnaeth ; 
Nifer ei ysgrifau dystiant, 

Gyda grym, i^r oesau ^ddSl, 
Am ddyrchafu 'r Cymro uniaith, 

Beth oedd maint ei yni a^i sSl. 



67 



68 MARWNAD. 

Dyfal bu ^n dyfeisio cynllan 

I ddyrchafu 'n gwlad i fri, 
Torodd flfordd i dir anhygyrch 

Er ei mantais oesol hij 
Llawer fu yn hyf brophwydo 

Aflwydd i'r drychfeddwl mawr, 
Ac na byddai ond cuddiedig 

Brthyl gwan heb wePd y wawr. 

T drychfeddwl hwnw ydyw 'r 

'^GwTDDONiADUR^^ mawr — ^y gwaith 
Gaed i ddwyn annelwig ddelfryd 

Felly yn sylweddol jffaith; 
Dwyn i fod orchestwaith oesol — 

TmflFrost ein Uenyddiaeth yw; 
Ond nid gof mod hyn i Parry, 

Oedd yn "Wyddoniadur" byw. 

• 

Mae llenorion Cymrn 'n medi 

Ffrwyth y llafur hwn yn awr, 
Ac yn cyfri'r gwaith ardderchog 

Iddynt yn gaffaeliad mawr; 
Ond mae 'r cymmwynasydd enwog 

Wedi huno 'n wyw ei wedd, 
Na clieir bellach ond rhoi deigryn 

I eneiniollwch ei fedd. 

Dr. Parry oedd yn enwog 

lawn mewn cylchoedd is i lawTj 

Yn yr Ysgol Sul y creodd 
Iddo ^i hunan enw mawr; 



MABWNAD. 69 

Bu ^n symbylu 'r oes i lafiir— 

Holwyddorwr goreu ^r wlad; 
Mae Cyfarfod Ysgol Penllyn 

Yneigyfrifiddo'ndad. 

Wrth arholi yn gyhoeddus 

Ysgol fechan yn y wlad, 
Taflu ami ofyniad newydd 

Ynghylch flFydd neu gyfiawnMd, 
DeflTrVyd meddylgarwch gyntaf 

Mewn Thai ieaaingc hwyrdrwm iawn— 
Daetliant wed'yn i enwogrwydd 

Mewn gwybodaeth, dysg, a dawn. 

Yn y Bala 'r cwrdd eglwysig 

Byddai gwrandaw arno ^n fraint, 
Gan ei ddawn i drin profiadau 

Ac i ymgeleddu 'r saint; 
Pan y byddai un yn cwyno, 

Mynai adnod yn y fan 
Gan un arall iV gysuro, 

Ddygai ^r ysbryd llesg i'r Ian, 

Gwelwyd Seion dan ei harchoU 

Yn dolefain am iacMd — 
Yntau 'n rhoi i boenau 'r fynwes 

EflFeithiolaf esmwytMd; 
Tywallt wnai i friwiau ^r galon 

Olew tyner gyda 'r gwin, 
A dyferai 'r addewidion 

Fel y mSl oddi ar ei fin. 



70 MARWNAD. 

Pan y gwelid rhywnn arall 

I dir sicrwydd wedi d'od- 
Ofn a phryder wedi darfod^ 

Bias ar ddim ond seinio clod^ 
Taflai air o oclielgarwcli 

Iddo gadw sanctaidd bwyll, 
Bhag i hyder gau ei arwain^ 

I drobyllau hunan-dwyll. 

Pan y byddai ar yr aelwyd 

Gwawr sirioldeb lanwai 'r He — 
Haul dedwyddwch gwraig a pbedwar 

Plentyn anwyl ydoedd e^ ; 
Pelydr ei anwyldeb dwymnai 

Eu serchiadau tyner drwy, 
Adlewyrchiad o^r sercliawgrwydd 

Hwnw ^n ol a daflent hwy. 

'Roedd ei dymmer a'i ymddygiad 

Yn ei gylch yn gwasgar lies — 
Pawb o efelychu Parry 

Ant at berffaith foes yn nes; 
Tirion dad iV blant ganllawiodd 

Gyda'i gynghor Iwybr bam^ 
01 ei draed ar draethell einioes^ 

Sy'n dynodi 'r ceryg sarn. 

Dyn caredig, cymmwynasgar/ 
Siriol ydoedd yn mbob man; 

Gwnai ei bun i bawb yn bob peth^ 
Oyfaill oedd i'r cryf a'r gwan; 



MABWNAD. 71 

Tn ei ymddiddanion byddai 'n 

Agos at bob gradd ac oed — 
C'lymai serch j wlad am dano^ 

Fel yr eiddew am j coed. 

Mynwes Pabby oedd agored, 

Gwelai pawb ei ffordd i Hon; 
A chymmerai bawb yn gyfafll, 

Nid oedd dicbell yn ei fron: 
Nid oedd pall ar ei flFyddlondeb, 

'Roedd ei ysbryd yn ei air— 
Arian oedd ei gyfeiUgarwcb, 

Burwyd seithwaith yn y pair. 

Ni ddycVmygai gallai gelyn 

Siarad cyfeillgarwch pur, 
Na bod g^ ft gwyneb siriol 

Byth yn cario picell ddur; 
Nis gall g^ diniwed ddarllen 

Dichell un twyllodrus frawd, 
Nes argrephir ei fradwriaeth 

Mown archollion yn ei gnawd. 

BJioddai orchudd gostyngeiddrwydd 

Ar orcbestion mawr ei oes, 
Ac i dderbyn clod ei lafur, 

Hanner cam o'i Iwybr ni throes; 
Ceir brenbinoedd yn ymguddio 'n 

Mysg y dodrefii lawer pryd- — 
Nid yw mawredd bytb yn arfer 

Grwtbio 'i bun i sylw 'r byd. 



72 MABWNAD. 

Afraid yw i'r mynydd achel 

Ddringo i fyny esgyn faen, 
Ac nid rhaid i'r haul wrfli §odi 

Am ndganiad com o^i flaen; 
Ni wna talent arddangosfa 

O'r teilyngdod nchel fedd, 
Gwrida 'r wyryf mewn gwyleidd-dra 

Pan fawrygir tlysni ei gwedd. 

Bod yn lienor a phregethwr, 

Athraw, gan lafurio 'n ddwys, 
Gormod oedd iV natur egwan — 

TmoUyngodd dan y pwys ; 
Trwm oedd i ni edrych arno, 

Fel adfeilion castell mawr—  
Y colofnau yn malurio^ 

A phob mur yn y^yro i lawr. 

Yn ei lafiir yr ymgoUai, 

Gan anghofio/i hun yn llwyr; 
Nid oedd yn cymmeryd seibiant, 

Treisiai derfyn boreu a hwyr; 
Natur ddaetb i hawlio 'i theymged, 

Cystudd gaMd o faith barhfid — 
Gyda ^i law yn rhwym fe^i cadwyd 

Ef ar drothwy t^ ei Dad. 

B^a ^i Iwyddiant ydoedd llafur, 
Ond daeth saeth o hwn i'w g61; 

Profai ^n ofer lawer ymdrech, 
I adferu nerth yn ol; 



MARWNAD. 73 

Er cyfeirio i'r Cyfandir 

Nid oedd iechyd yn gwellhaa; 

Angea oedd yn dal ei fwyall 
Fawr ar wreiddyn bywyd brau. 

Ond nid misoedd o oferedd 

Fu ei gystudd iddo ef, 
Prin goUyngai waith y ddaear. 

Pan yn Uamu rhiniog nef; 
Cnawd a ballai, bywyd wisgai, 

Ei adenydd ehwim i flFoi, 
Yntau gydag yni^n cadw 

Olwyn gwaith i brysur droi. 

Digon sydyn yn y diwedd 

Awr ei ymddattodiad ddaetb ; 
Wedi iddo ddiosg gwisgoedd 

Ei swy ddogaeth, ymaith aeth ! 
Gdrphwys gyda^r rhai lladdedig 

Gaiff ar ol blinderus daith; 
Sefyll yn ei ran, a gorphwys, 

Bydd i dxagwyddoldeb maitli, 

Hir y bu y gair '' Gorphwysfa '' 

At ei wefiis yn ymdroi, 
Ond ca'dd nerth iV ddVeyd yn groew 

Cyn i'r anadl olaf ffoi; 
Nid yw 'n teimlo 'i fod yn marw— 

Dim ond ymadawiad y w ; 

Dywed wrth flFarwelio 'n dawel, 

" 'Rwy'n myn'd i orphwysfa Duw/' 

p 



74 MAKWNAD. 

Pan jn canfod d6r agOFed 

Yn mhen draw cyiyngi 'r gljn, 
Troes ei ben, ac ail ddywedodd 

Wrth y by w y geiriaa hyn I 
Dafnau y^nt o gwmmwl marw 

O dan haul belydrau hedd, 
Yn ymffurfio yn amliwiog 

Enfys bywyd uwch y bedd. 

Dedwydd yw " tragwyddol orphwys/^ 

Gorphwys mewn tragwyddol waith; 
Nid oes llafur, nid oes Uudded, 

By tb yn nhragwy ddoldeb maith : 
Fe orphenodd ef ei yrfa, 

Ymdrech deg, dan gadw ^r fiydd ; 
Coron fawr cyfiawnder beUach, 

Ar ei ben mewn bywyd fydd. 

Ninnau roVn ei gorph i orphwys 

dan leni daear laith; 
Melus iawn fydd hiin y gweithiwr, 

Wedi caled-ddydd o waith; 
Gwely ^r bedd sy^n gyd-dymmherus 

Gyda^r corph ro^ir ynddo i lawr; 
Cafodd Parry ^r byd yn Uawer 

Oerach nag y w^r bedd yn awr ! 

Huno ^mae yn mhlith enwogion 
Penaf Cymru ^n min y Llyn; 

Er eu bod mewn bedd yn farw, 
Anfarwolion y w^r rhai hyn ! 



MARWNAD. 75 

Ni ddaw yma ddim iV ddeflFro, 
Gwynt cythryblus byth ni chwyth, 

Ni ddaw tymmhestl iV ddihuno — 
Nos y bedd sy^n dawel byth. 

Daw athroniaeth, dysg, a rhinwedd, 

A daw crefydd at ei fedd, 
Rhoddant deyrnged o anrhydedd 

Uwch ei Iwch mewn athrist wedd; 
Daw Uenyddiaeth Cymru, hithau, 

Gyda galar mawr i^w plith — 
Wylant oil ar yddfau ^u gilydd, 

Ddagrau heilltion rif y gwlith. 

Wrth ei feddrod ef yn olaf 

Erys ein Uenyddiaeth ni; 
Y mae pentwr mawr o Weithiau ^r 

Dr. PARBYganddihi! 
Gyda^r rhai ^n m^n adeiladu 

Idd ei enw golofn clod, 
Caiff ei cherf lyth^renau ^u darllen, 

Tra bo ^r iaith Gymraeg yn bod ! 

Sail a chonglfaen yr adeilad, 

Ydyw ^r " Gw yddoniadur ^^ mawr! 
Pydra^r mynor cyn y gollwng 

Hwn ei enw ef i lawr : 
Dyma orchest-waith a^i cyfyd 

Ef i sylw oesau i dd^od — 
Enw Parry ni chyfrgollir. 

Pan bo newid oes yn bod. 



76 MAEWNAD. 

Taened ywen laes y fynwent 

Dros ei Iwch gysgodol hedd ; 
Ymwelyddion a dywalltant 

Ddagran hiraeth ar ei fedd: 
Pe bae troediad angof oesau 'n 

Gwneyd j beddrod hwn yn sarn, 
Bydd adlewyrch o^i rinweddau, 

Yn ein gwlad hyd ddydd y fam ! 

Y mae enwi 'r Dr. Paeey 

Yn cynnhyrfii teimlad prudd, 
Ac fel udgorn waedd yn agor 

Beddau ebargofiant cudd; 
Llawer sylw o'i bregetliau, 

Adgyfodir etto 'n fyw — 
Hapus gwePd yr had yn flfrwytho, 

Tra mae ^r llaw fii 'n hau yn wyw. 

Trist yw gwePd ei annedd breswyl, 

Siomiant yma wnaetb ei sedd^ 
Priod weddw wedi claddu 'r 

Byd yn gyfan yn y bedd: 
Ffiydiau trailed sydd yn tori 

Rhychau dyfnion hyd ei grudd; 
Mae ei chalon wan yn dabwrdd. 

Tanguriadanlu^etlxpruddl ' 

Dyma ^i ddarinn ar y pared — 
Y mae 'n ddarlun cywir iawn ; 

Dyma ^n gymmhwys ffurf ei wyneb- 
Dyma ^r talcen uchel, Uawn; 



MARWNAD. 77 

Ah! nid Dr. Paeey ydyw, 

'Mae ei lygad bywiog m&d? 
Mil rhagoracli darlun iddo, 

Geir ar bared adgo'r wlad ! 

At y Uwybrau gynt a rodiai, 

Mwyach ni ddaw ef i'm cwrdd ; 
Nid oes yma le 'n ei adwaen, 

Tn dragywydd aeth i fiwrdd! 
Dyma'r Uyfrau a ddarllenai^ 

Ni rydd mwyacli dro i V plith ; 
Dyma'r llyfrgell fawr yn weddw, 

Ac yn teimlo hebddo 'n chwith. 

Dyma 'r Coleg, a'r Efrydwyr— 

Nid y w Paeey yma mwy ! 
Mae ei enwi 'n tynu mwythgroen 

Angof oddi ar y clwy' : 
Gwell im' fyned oddi wrthynt, 

Gan nad ydynt, bawb ac un, 
Ond gwas'naethu 'n gareg atteb, 

I fy iigli%nion i fy hun. 

Gwisgo mae Cyfarfod Misol 

Dwyrain Meirion fantell ddu— 
Pawb yn edrycb i'r gorphenol 

Gan hiraetliu am a fu: 
Wedi cael ei fynych glwyfo. 

Colli llaw a llygad de, 
Dyma anaf newydd etto — 

Colli braich, a bono 'n gre' I 



78 MARWNAD. 

CoUodd Cymdeithasfa 'r Gogledd 

Un fu ^n Uanw ^i huchaf swydd; 
Mae 'r cyfundeb yn ei alar 

Am enwogion mawr ei Iwydd: 
Tristwch ddaeth ar dristwch iddo, 

Dwfn archollion na wellheir, 
Aradr angeu 'n arddu 'r teimlad 

Briw yn gwysi hirion geir. 

Gweled cylchoedd Dr. Parky 

Yn brawychu ^m hysbryd sydd ; 
Gwag o bono ydyw pob-man, 

Ond y nef, a'r fynwent brudd: 
Breuddwyd teg, a phob dycbymyg, 

Sydd yn rboddi clwyf i^m hedd, 
Gan nad ydynt yn y diwedd 

Ond fy arwain at y bedd ! 

Goleu rheswm yn y fynwent 

Sydd yn pallu dwyn im^ bedd; 
Lamp paganiaetb sy^n diflfoddi 

Yn nbywyllwcb mawr y bedd; 
Cristionogaeth deifl ei llewyrch 

Ar y dyffryn ty wyll, du — 
Bywyd ac anllygredigaeth 

Ddygir i oleuni cu. 

Try efengyl iachawdwriaeth 
Gysgod angeu 'n oleu ddydd, 

Ac ni edy niwl na cbaddug 
I ordoi y fynwent bradd: 



MABWNAD. 79 

Ac wrth hebrwng Parry yno 

Gwelem haul addewid draw, 
Fel yn estyn blaen y wawrddydd 

Dros fynyddau 'r byd a ddaw. 

Fe ddymchwelir teymas angeu, 

Dryllir cedyrn farau^r bedd, 
Gwisga ^r marwol anfarwoldeb, 

Ni bydd nychdod yn ei wedd ! 
Rhoddir gw^s i fynwent Ycil, 

^Ildio ei thrysorau cudd — 
Simon Llwyd, a Charles, ac ereill, 

Gyda Parry 'n codi fydd ! 

Mae ei wraig a^i blant tan ofal 

Un sy^n siwr o^u cadw ^n fyw; 
Yn eu trallod cant ymgynnal 

At alluog law en Duw: 
Mae efengyl hedd yn llwyddo, 

Gyda ^i baner wen ar daeu — 
Er fod Dr. Parry ^n huno, 

Aiflf yr achos yn ei flaen. 

Seion, paid a rhoi Ichubod 

Etto ar y mur i lawr, 
Yn y cyssegr sancteiddiolaf 

Erys y gogoniant mawr! 
Os machludodd seren oleu 

A lewyrchai yn dy nen, 
Y mae ^r Haul ei hun yn arcs 

Yn ei degwch uwch dy ben! 

Morgan Ehys. 






CTNNWYSI^^':^^'^/ 



Tudal. 
Marwnad gan y Parch. William Thomas (lahuyn), 

(Awenydd Triat) ... ... ... 9 

Etto, gan y Parch. Hugh Jones, Llanrhaiadr- 

yn-Mochnant (Oneaimus) ... ... 24 

Etto, gan y Parch. Evan Davies, Llangynog 

(Morgan Bhys) ... ... ... 55 



Nid ydyw yr ail gyfansoddiad uchod iV ystyried fel yn rhagori ar 
y trydydd am ei fod yn ymddangos o'i flaen. Dygwyddodd hyn 
yn unig trwy ei fod yn goirwedd yn nesaf at y cyntaf yn y sypyn 
a dderbyniodd y cyhoeddwr. 



DINBYCH : ARGRAPHWTD GAN THOMAS GEB. 



LLYFRAIT NEWYDDION CYHOEDDEDIG 
Gan T. Gee, Dikbycu. 



Cyhoeddir ddechreu Oorphmaf TMsaf, 

Twr Daf ydd. Gan y Parch. William Bees, D. D. 
Cynnwysa Arweiniad i mewn i Lyfr y Salmau. Aralleiriad 
Barddonol newydd o'r Salmau — y cwbl wedi eu gosod yn gjrf ochrog 
&'r rhad gwreiddiol, ynghyd & Nodiadau ar bob Salm. Yn dair 
rhan, 1«. yr un ; mewn byrddau, 38. 6c. 

Hanesiaeth a Gwyddoniaeth y BeibL— Yn Wm a 

Chywir. Gan y Parch. J. Oowen Jones, B. A- Mewn byrddau, 
pris 28. 6c. 

Y Cydf radwriaeth. Rhamant yn egluro arferion pre- 
sennol Cymru. Buddugol yn Eisteddfod Bangor, 1874. Gan y 
Parch. W. Pritchakd, Pentraeth, Mdn. Mewn llian, pris Is. 

Y Gwyddoniadur Cymreig: neu Gylch Gwybodaeth 
Gyffredinol. Dan olygiad v Parch. J. Parry, Bala. Cynnwysa 
Gorph cyflawn o Wybodaeth Ysgrythyrol a Duwinyddol ; Daear- 
yddiaeth Ysgrythyrol; yr Anifeiliaid, yr Ehediaid, Pysg, Llysiau, 
&c., a enwir yn y Beibl; Hynafiaethau; Arferion a Defodau 
Dwyreiniol ; Hanes Eglwysig ; Hanes Enwadau a Chymdeithasau 
Crefyddol; Golwg gryno a chynnwysfawr ar agwedd Cristion- 
ogaeth trwy y Byd ; Bywgraphyddiaeth Grefyddol; Crefyddau y 
Byd — eu hanes, eu daliadau, a phrif wrthddrychau eu haddoliad ; 
a llawer o wybodaeth gyffrediuol yn terfynu ar y materion hyn. 

Cyhoeddir yn rhanau deufisol, Is. yr un ; yn banner cyf rolau, 
6«. 6c. ; yn gyf rolau mewn byrddau, 14«. ; banner rhwym, 15«. 6c. ; 
rhwymiad Uawn, 17». 6c. Y mae yr wythfed gyfrol allan o'r 
wasg. Cyhoeddir rhan 100, y bedwaredd o Cyf. ix., Gorphenaf laf. 

Yn y Wasg. 

Beibl y Teulu. Cynnwysa y testyn, cyfeiriadau ar 
ymyl y ddalen, ynghyd & Nodiadau Beirniadol, Eglurhaol, a Dae- 
aryddol, a Sylwadau Ymarferol, ac o ddeutu pedwar cant o Ddar- 
luniau, a rhai Mapiau. Gan amryw o Weinidogion presennol 
Cymru, o bob enwad crefyddol. Pris y gyfrol mewn rhanau, 
Ip. Is. 6c. ; byrddau, Ip. 4s. Oc. ; banner rhwym, Ip. 7s. Oc. ; Uawn 
rwymiad, Ip. lOs. Oc. Cynnwysir mewn o 60 i tua 70 o ranau, 
pris Is. yr un. Y mae y oedwaredd ran o'r ail gyfrol, sef Bhan 25, 
allan o'r wasg. Ar ddymuniad llawer o'r derbynwyr, dechreuir 
ar y drydedd gyfrol, sef y Testament Newydd, yn ddioed. 

Testament y Miloedd. Y Testament Newydd, gyda 
Nodiadau Eglurhaol cryno a chynnwysfawr, a chyfeiriadau cyf- 
lawn. Cynnwysa hefyd Fapiau o Wlad Canaan ac Asia Leiaf. 
Ac yn ei ddiwedd bydd Geinadur o enwau Lleoedd a Phersonau, 
&c. Gan y Parch. John Ogwbn Jones, B. A., CroesoswaUt. 
Bhan 10 yn awr yn barod, pris 6c. 

Traethawd ar Grefydd Naturiol a Dadguddied- 

ig : yn cynnwys profion o ddwyfoldeb y Beibl, a'r grefydd Grist- 



Llyfrcm CyTioeddedig gam, T. Gee, Dinbych, 

ionogol — Shanes gau-grefyddau y byd — ^pa mor bell y' Uwyddodd y 
doetmon Cenhedlig i ddwyn trefn ar y byd— golygUdau Socrates, 
Plato, Aristotle. G^an y Parcb. "W. Rbes, D.D. Gyboeddir 
mewn 4 o ranau^ Is. yr un. Y mae y rban gyntaf allan o'r wasg. 

Caniadau y Cyssegr a'r Teulu: sef, Casgliad o 

Dftnan, &c., hen a dlweddar, gyda Gkiriau Saesneg a Cbymraeg. 
Gan anutyw Gerddorion. Disgwylir na bydd ei bris dros 3«. yn yr 
ben Nodiant. Y mae Khan 1, pris Is,, yn bared. 
Gyboeddwyd Rban 1 yn y Nodiant newydd hefyd, pris 6ck^ 

Cyhokddwyd yn Ddiweddar. 
Testament yr Ysgol SabbothoL— Yn cynnwys y 

Cyfeiriadau Cyflawnaf ; Nodiadau Beimiadol,. Eglurhaol, a Dae- 
aryddol; Sylwadau ar Eiriau ac Arferion, &c., &c., ynghyd & 
Thraethawd yn egluro Amcan, Materion, ac leithwedd, &c., pob 
llyfr. Mae ei faintioli yn gymmhwys i'r Uogell. Gan amryw o 
Weinidogion y Methodistiaid Calfinaidd. Mewn 18 o ranau, la. 
Gyf . I. [Matthew byd y Rhufeiniaid] mewn byrddau, 98. ; banner 
rhwym, 10s. 6ch.; rbwym, lis. 6ch.; gydag ymylau goreuredig, 
14s. Cyf. n. [1 Corinthiaid byd y DadguddHadl mewn byrddau, 
lis.; banner rhwym, 12s. (och.; rhwym, 13s. 6c^.; gydag ymylau 
goreuredig, 15s. 

Y mae y Cyhoeddwr wedi derbyn nifer fawr iawu o gymmeradwy- 
aethau ir llyfr hwn gan wahanol bersonau; ac yn eu mysg nd o 
■Weinidogion enwocaf cyfundebau crefyddol y Dy wysogaeth. 

Fregethau y diweddar Barch. John Jones. Tal- 

y-Sam. Dan olygiad y Parch. G. Parry, Llanrwst. Y mae 
darlun o'r Awdwr yn y rhifyn diweddaf, ynghyd & Thraethawd 
Arweiniol gan y Parch. G. Parry. Mewn byrddau, pris 8«.. 

Pregethau y diweddar Barch. William Morris* 

Cilgeran. Dan olygiad y Parch. G. Williams, T^ Ddewi Gyda 
Darlun o'r Awdwr, pris 6s. ^. Mewn byrddau, pris 8«. 

Corph o Dduwinyddiaeth. Gan G. Christian 
Knapp, D. D., Athraw duwinyddol yn Athrofa Halle. Wedi ei 
gyfieitbu i'r Gymraeg. Mewn 9 o ranau, pris 9«. 9c. ; 11«. 6c. 
byrddau ; ISs. 6c. banner rhwym ; 14«. Oc. rhwym. 

Gwaith Gurnal. yn gyfkwn mewn un gyfrol; sef, Y 
Criition mewn cyfiavm Arfogaeth. Gyfieithedig gan y diweddar 
Barch. T. Jones, o Ddinbvch. Pris. 10«. yn rbanau; byrddau, 
lU. 6c. ; banner rhwym, 13«. Oc. ; rbwjnn, 14«. Oc. 

Hanes y Merthjrron. Argraphiad cyflawn o'r gwaith 
a ysgrifenwyd gan y diweddar Barch. Thomas Jones, o Ddinbych. 
Y mae y llyfr hwn yn cynnwys Hanes yr Eglwys Babaidd byd y 
dyddiau preseonol. Pris 158. yn rbanau ; byrddau, IQs, 6c. ; 
banner rbwym, 18«. 6c. ; rhwym, 20«. Un gyfroL 

Y mae y tri Gwaith uchod o'r un muintioli a llythyren. 

Iilyfirau 1 Tsgolion Sabbothol y Methodistiaid 

Calflnaidd. Hyfr y Bosbarth Qyntaf^ \c. Llyfr yr AH Ddosbarth, tg. 

Deuddeg o Dafleni, yn cynnwys gwersl Llyfr y Dodbarth 
^•"•i^f.— Pris li. 6c. 



•y 






«'p 




-^.^ 



1^ 



